
rTuiiu ra. Kimaadili 


Mtume Muhammad, 


Othman Nuuri Topbash 






Dar es Saalam - 2014 



As-Salaam Islamic Center 

Plot 354 Mbezi Beach, Makonde, Dar Es Salaam - Tanzania 
Cell: +255 254 734 362, 

Email: aic2013@gmail.com 

Haki zote zimehifadhiwa. Hairuhusiwi kutolesha sehemu 
yoyote ya toleo hili, kuitunza katika mfumo utakaowezesha 
kunakiliwa au kukisambaza katika aina au namna yoyote 
ile, iwe elektroniki, kuchapa, kunakilisha, kurekodi au 
vinginevyo bila kupata ruhusa kutoka kwa mwenye haki 
miliki. 


ISBN: 978-9944-83-687-6 


Mwandishi: 

Msimamizi Mkuu: 
Mfasiri: 

Mhariri: 

Msanifu jalada: 
Kupangiliwa vizuri na: 


Othman Nuri Topbash 
Abdi Mohamed Adam 
Ibrahimu H. Kabuga 
Saad Abdullah 
Altinoluk Graphics 
Sarkhan Isgandarov 
Nijat Garibov 



Urithi na Tunu ja Kimaadili ja Mtume 


Muhammad 



Othman Nuri TOPBASH 



YALIYOMO 


Dibaji.9 

Utangul Izi.15 

Mifano Kutoka Katika Maisha Ya Mtume ® 

Faida Za Maadili Yaliyotukuka - 1.29 

Mifano Kutoka Katika Maisha Ya Mtume S 

Faida Za Maadili Yaliyotukuka - 2.45 

Mifano Kutoka Katika Maisha Ya Mtume S 

Faida Za Maadili Yaliyotukuka - 3.57 

Upendo na Urafiki.73 

Watu wa Nyumba ya Mtume (Ahlul-Bayt).74 

Salman ni Katika Sisi.76 

Tabia na Mwenendo wa Watu wa Nyumba ya Mtume M .78 

Kuwapenda Watu wa Nyumba Ya Mtume (M) .82 

Mauaji Yaliyozitikisa Mbingu.83 

HAKI NA UADILIFU - 1.87 

Kusamehe katika uadilifu.90 

Kinyume cha Uadilifu ni Dhulma.102 

Mfano Bora wa Uadilifu.105 



















REHMA YA AJABU 





Hata Kama Angekuwa Binti Yangu Fatimah.105 

Kushikamana na Uadilifu.107 

Kuwatendea Uadilifu Watoto.109 

Kutoa Haki kwa umakini kuwapa wale wanaostahiki.110 

Kupinga dhulma na uonevu.113 

DHIMA.119 

Msijiangamize.127 

AMANA.135 

TAFAKKUR.151 

Tafakuri ya Kimaada na Tafakuri ya Kiroho.151 

Malezi na Makuzi ya roho.152 

Tafakuri ya Mtukufu Mtume (M) .154 

Uoni wa Kipofu: Mfano wa tafakuri.157 

Kusoma Kitabu cha Maisha na Uhai.157 

Kuugundua msingi: Tasawwuf.158 

Kukitafakari kifo.159 

MIALE YA HEKMA KUTOKA KATIKA BUSTANI YA MOYO 
WARUMI.165 

Subira na Uvumilivu.168 

Kutafuta njia za kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu.170 

Kuitakasa nafsi.173 

Tamaa, saratani ya moyo.174 

Sadaka: ponyo la nyoyo na furaha ya Dunia na Akhera.177 

MWEZI MTUKUFU WA RAMADHAN:.181 

Mafunzo ya Kiroho kwa ajili ya Maisha.181 

Qur’an na Mwezi wa Ramadhan.182 






























YALIYOMO 


Mwezi wa Ramadhan ni fursa ya uhai.183 

Kushikamana na Funga.185 

Kuwa Mja Mwenye Udhati wa Moyo (Ikhlas).188 

Usiku wenye Cheo Kitukufu.191 

Sikukuu ya Eid.193 

SURAYA 13.197 

ISRAFU -1.197 

Katika imani, itikadi na ibada.197 

Israfu katika imani na itikadi.199 

Israfu katika Swala.203 

ISRAFU -2.213 

Katika muda.213 

Matumizi mabaya (israfu) ya muda.214 

ISRAFU-4.245 

Katika maadili.245 

ISRAFU- 7.293 

Katika Afya na Matumizi ya 

chakula na Vinywaji.293 

“HAKUNA UDHURU WA KUKIUKA MPAKA WA HALALI NA 

HARAMU”.309 

Mahojiano kuhusu Utambuzi wa Kiislamu Katika Ulimwengu wa 
Biashara.309 

Kuna aina Ngapi za Kipato? .311 

Aina nyingine ni ipi?.311 

Uislamu unapendekeza njia gani?.313 


Unashauri uangalifu, umakini na hatua zipi?. 




314 




























REHMA YA AJABU 


Inaonekana kwamba Waislamu wanaoshikamana na maagizo ya 

kidini sasa wanabadili msimamo wao.315 

Tunawezaje kufanikisha hili, ilhali pesa ni msingi wa ubepari na 

kila kitu kinatawaliwa na ubepari?.317 

Mheshimiwa Ustadh! Kuwa tajiri inaonekana kuwa mtihani mgu- 
mu.318 











DIBAJI 


Himidi na sifa zote njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu, 
Mwingi wa rehma, Mwenye kurehemu, anayeamiliana nasi kwa 
huruma na kututendea wema na ukarimu, akatusamehe dhambi 
na makosa yetu. Rehma na amani ziwe juu ya bwana na mwalimu 
wetu, Mtume Muhammad (M), aliyetumwa kama rehma kwa walim- 
wengu, na ndiye tabibu, kiongozi na kiombezi wa wanadamu. 

Kila kitu ki lichopo ulimwenguni kipo kwa sababu ya upendo 
na rebma ya Mwenyezi Mungu, Naye buamiliana na wanadamu 
kwa ukarimu na bisani maalumu. Hata wale wasiokuwa na imani 
buvuta pumzi na kupata riziki kwa sababu ya rebma na buruma ya 
Mwenyezi Mungu. Japokuwa ulimwengu busbubudia aina mbalim- 
bali za ukatili, ufisadi na uasi, lakini ulimwengu buo unaendelea 
kupata riziki kupitia rebma ya Mwenyezi Mungu isiyokuwa na 
kikomo. 

Ni dbabiri kuwa mwenyezi Mungu anapenda rebma na buru- 
ma, kwa maana buruma ya Mwenyezi Mungu inaisbinda basira na 
gbadbabu Yake. Mwenyezi Mungu anamsifu na kumuelezea mjum- 
be Wake wa mwisbo, Mtume Mubammad {MY kuwa ni rebma kwa 


1. Salla Allahu 'alayhi wa sallam, ni dua ambayo husomwa baada ya jina la Mtume, 

na kifupi chake kitakuwa kikielezewa kwa alama ya (^). Ama kwa mitume 
wengine tutatumia neno 'alayhi as-salam, yaani “amani iwe juu yake” na 





REHMA YA AJABU 


walimwengu kwa kusema: “Nasi hatukukutuma ila uwe ni Rehema 
kwa walimwengu wote.” (Al-Anhiya, 21: 107) 

Kila kitu hunufaika na rehma hii, lakini wanadamu ndio 
wanaopata faida kuhwa zaidi. Fadhila zote tunazopewa ni tunu 
tunazopewa na Mwenyezi Mungu amhazo huchomoza kutoka 
katika Jua hilo la Rehma. Uzuri na mandhari yenye kupendeza 
ya Maumhile na mazingira ni vielelezo vya rehma hiyo. Ni kwa 
rehma hiyo ya ajahu amhapo kwamha mhawa za kipepeo zenye 
kupendeza, umaridadi na uzuri wa mawaridi yenye kuchanua, 
ulaini wa maua ya majira ya kuchipua, uzuri wa wanadamu na 
sifa za kimungu amhazo zimewatengeneza watu wengi wa tukufu, 
yote hayo ni picha na nuru itokanayo na rehma hiyo. Wanadamu 
hawawezi kufikia furaha na wokovu isipokuwa tu kwa kufuata 
viwango vya juu vya maadili yaliyooneshwa na Mtu Bora kahisa, 
Mtume Muhammad (M), amhaye ni kiongozi wa kipekee na wa 
aina yake kwa wanadamu. 

Hivyo, viumhe vyote ni wadeni wake. Tunaweza kulipa deni 
hili kwa kumtumia salamu na kwa kumpenda sana. Kumpenda 
kunahitaji pia kuwapenda wale anaowapenda, na hivyo kuwapenda 
watu wa familia yake kunatakiwa pia kuwe na nafasi katika nyoyo 
zetu. Miongoni mwao ni makhalifa walioongoka: Sayyidna Ahu 
Bakr, Allah awe radhi naye,^ amhaye alipewa cheo cha “Msadiki- 
shaje”; Sayyidna Umar (4®), amhaye alikuwa mfano wa haki na 
uadilifu; Sayyidna Uthman (4®), aliyekuwa mnara wa utamhuzi na 
uaminifu; na Sayyidna Ali Mlango wa Elimu, aliyekuwa akip- 
endwa sana na Mtume (^). Yatupasa kufurahia na kufuata misingi 
na kanuni tulizorithi kutoka kwao wote. 

Misingi na kanuni hizo za maisha zinaweza kumuokoa mwan- 

tutatumia alama ya (HSSO- 

2. Radhiyallahu ‘anhu/anha, ni maneno ya dua ambayo hutamkwa pindi 
yanapotajwa majina ya Maswahaba wa Mtume, na yatakuwa yakielezewa kwa 

ufupi kwa kutumia alama ya (*$a). 

- 







DIBAJI r’«!4*«?sr> 


adamu dhidi ya unyama na ukatili, na hatimaye kumuokoa dhidi ya 
adhahu ya milele, na kutuongoza kuelekea kwenye zama za ustawi. 
Kutozijua kanuni na misingi hiyo ni janga kuhwa kwa maadili na 
uadilifu, wema, maarifa na ujuzi. Jamii na serikali yake, hata hivyo, 
vitaweza kuwa imara iwapo tu vitakuwa vimesimama kwenye jiwe 
la msingi la elimu, maadili na uadilifu. Tutaweza kuwajihika kwa 
uhalisia huu iwapo tu tutakuwa tayari kuzifuata tunu hizo sahihi. 

Yatupasa kutafakari kwa kina ili kuziunga mkono kikamilifu 
tunu hizo. Tafakuri hiyo yaweza tu kupatikana katika mazingira ya 
kimaanawi (kiroho), sio katika mazingira yalisongwa na mafuriko 
ya tamaa za uhinafsi. Hivyo ni jamho muhimu sana kuzipa malezo 
akili na moyo ndani ya mwanga wa ujumhe utokao kwa Mwenyezi 
Mungu. Mtu anaweza kufikia kiwango cha nuru kwa kusuhuhiana 
na watu wema au kwa kufuata muongozo wa kiroho wa walimu 
wetu wenye ujuzi. Miongoni mwao ni mwalimu wetu kiongozi, 
Hadhrat Mawlana Jalaluddin Rumi, Mwenyezi Mungu aitakase siri 
yake,^ amhaye ana vipaji vikuhwa kahisa vya kuwapeleka watu 
kwenye ukomavu. 

Maisha yanayopamhwa kwa neema na Baraka za kiroho na 
kimaanawi yanatakiwa kujaa rehma, huruma na upole. Baraka 
hizo huanzia kwa Mtume Muhammad (^), amhaye ni rehma kwa 
walimwengu. Mtume wa Rehma ametupatia zawadi ya misingi na 
kanuni za maisha kwa kila wakati tunaoishi. Miongoni mwa kanuni 
hizo muhimu sana katika zama hizi ni kujiweka huru dhidi ya tahia 
ya matumizi mahaya. 

Leo hii ni rahisi sana kushuhudia matumizi mahaya ya imani 
na matendo, matumizi mahaya ya muda na wakati, matumizi maha- 
ya ya elimu, matumizi mahaya ya hisia za kimaadili, matumizi 
mahaya ya tafakuri ya kimaanawi na kiroho, matumizi mahaya ya 
uhai na kujitolea, na matumizi mahaya ya afya na riziki, hila kutaja 




3. Qaddasallahu sirrahu/sirraha: maneno ambayo hutamkwa kama dua kwa ajili 
ya viongozi wa kiroho, na yatakuwa yakielezewa kwa ufupi kwa alama ya (q.s). 






REHMA YA AJABU 


matumizi mabaya ya nafsi za wanadamu wenyewe. 

Waislamu hawana budi kuyajutia yote haya. Hatuna budi 
kufanya juhudi ya kuwalea, kuwafundisha na kuwaelimisha watoto 
wetu, ambao Mwenyezi Mungu ametukabidhi kama amana, ili 
wapate kuishi katika mazingira ya kimaanawi ya Qur’an na katika 
sunna za Mtume, kama kizazi chenye imani. Waislamu yawapasa 
kuuangalia msitari uliopo baina ya halali na haramu katika maz- 
ingira yote, waviweke pembeni visingizio visivyokuwa na maana. 

Mapenzi ya kupenda rasilimali na mali nyingine za kidu- 
nia yametutawala, ilhali ilitakiwa sisi ndio tuzitawale hizo mali. 
Sadaka, huruma, uungwana na kuwatanguliza wengine vinatakiwa 
kuwa alama ya Waislamu. Tunatakiwa kuvuta pumzi, kutenda, 
kuongea kwa rehma na huruma nyakati zote kama alivyofanya 
Mtume (M)- Kama tunataka kupata hadhi ya kuingia Peponi, basi 
yatupasa kuzihuisha nafsi zetu. Tuna hitajio kubwa kabisa la mis- 
ingi na kanuni hizo zilizooneshwa katika maisha ya Mtume wa 
Rehma. Tunatakiwa kuamka na kuzinduka iwapo tunataka kuzipata 
nafsi zetu halisi! 

Kitabu hiki kinalenga kumsaidia msomaji kujua jinsi maisha 
yetu yanatakiwa kuandaliwa katika safari ya kuelekea kwenye 
maisha halisi na ya kweli. Matoleo ya mwanzo ya baadhi ya sura 
yalichapishwa katika jarida la kila mwezi la Altinoluk. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu ayapokee maombi yetu na 
atulipe kwa nia yetu njema na atuhurumie. 

Mola wetu! Tunaomba msaada wako ili tufikie tabia za Mtume 
(M) ambaye daima alikuwa mpole na mwenye huruma kwa wau- 
mini (Tawbah, 9: 128). 

Tunakuomba utujaalie rehma na huruma Yako! 

Amiin.... 










Tunahitajika kuziweka maishani mwetu tabia za kimaadili 
za Mtume (M) ih kulipa deni la shukrani zetu kwake na kuilinda 
imani yetu katika mazingira ya kiroho na kimaanawi. Kumtii 
Mwenyezi Mungu ndio jambo la kwanza kabisa; kisha hufuata 
utii na usikivu kwa Mtume (M), ambaye ni fakhari ya mileleya 
ulimwengu, kwa sababu upendo na huruma yake kwa umma 
wake ni mkubwa sana kuliko ule wa mama kwa mwanaye. 










UTANGULIZI 


Mola wetu hakumtuma Mtume (^) ila awe ni rehma kwa 
walimwengu. Ni rehma kuu ya ajahu amhayo kwamha viumhe 
vyote viliumhwa kwa sahahu ya uwepo wake, na viumhe wote 
wamepewa daraja kulingana na mapenzi yao kwake. 

• Ni rehma ya ajahu kwa sahahu huruma na upole wake vili- 
wazunguka wanadamu wote, na hata viumhe wote pia. 

• Ni rehma kuu na ya ajahu kwa sahahu alitolewa zawadi 
kwa nyoyo na akili zote kama chemchem ya uhai, upendo na 
hekma; elimu na maarifa; akapamhwa kwa Baraka zisizokuwa na 
kikomo. 


• Ni rehma ya ajahu kiasi kwamha Qur’an Tukufu, amhayo 
ni muongozo unaowaongoza watu kwenye njia sahihi, iliterem- 
shwa kupitia kwake. 

• Rehma kuu ya ajahu kiasi kwamha alikuwa na daraja 
ya kipekee miongoni mwa Mitume wote. Ndiye kipenzi zaidi 
kwa Mwenyezi Mungu. Alipewa zawadi ya Safari ya Usiku wa 
Kiroho kupitia katika mhingu mpaka mhele ya Mwenyezi Mungu. 


• Ni rehma ya ajahu kwa kuwa hila yeye ulimwengu wote 
ungegeuka kuwa jangwa lenye ukiwa. 

- 





REHMA YA AJABU 


• Ni rehma kuu ya ajabu kwa sababu asili ya viumbe ilianza 
kwa kuumbwa kwake. Mitume wote waliomtangulia walikuwa 
wakitambua utukufu wa kuumbwa kwake. 

• Ni rehma ya ajabu kwa kuwa uzuri wote ni picha ya 
uzuri wake. Hakuna ua linalochanua bila kupata sehemu ya nuru 
yake. Hakuna ua linalofunguka bila mwanga wa nuru yake. Yeye 
ni tumba la waridi, lililotengenezwa kwa maada tukufu, ambalo 
halinyauki, bali huzidi kustawi siku hadi siku. 

• Ni rehma ya ajabu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ametangaza ubora na thamani yake kwa kumsifu. 

Sifa ya Mwenyezi Mungu kwake inazidi sifa nyingine zote. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anatangaza kuwa Yeye Mwenyewe, 
pamoja na malaika Wake, humtakia rehma Mtume - ambaye ni 
fakhari na uzuri wa milele wa ulimwengu huu - kabla ya kuamuru 
kuwa waumini wote wamtakie rehma na kumsalimu kwa salamu 
(al-Ahzab, 33: 56) 

Neema iliyoje kwetu sisi kupata heshima ya kuletewa Mtume 
Aliyeteuliwa miongoni mwa mitume 124,000 waliotumwa na 
Mwenyezi Mungu! Hakika Baraka hiyo kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu ni Baraka ya kipekee na ya aina yake. Hivyo, yatupasa 
kushukuru na kuziweka wazi shukrani zetu. Kuwa mfuasi wa 
Sultan wa Mitume wote ni heshima kubwa, lakini pia inawapa 
Waislamu jukumu zito wanalotakiwa kulibeba juu ya mabega 
yao, kwa maana Mwenyezi Mungu ametangaza kuwa kumtii au 
kumuasi Mtume ni sawa na kumtii au kumuasi Mwenyezi Mungu 
Mwenyewe. 

Waislamu yawapasa kuonesha shukrani kwa kushikamana 
zaidi na Mtume (^) kuliko kitu kingine chochote kile katika 
o ulimwengu huu na kwa kumpenda zaidi kuliko tunavyojipenda. 

- 





UTANGULIZI 


Tunatakiwa kumsifu Mtume kwa kumtakia rehma pindi jina lake 
linapotajwa; kwa kunufaika kiroho kutokana na mfano wa maisha 
yake; na kwa kumpenda. Tunatakiwa kumheshimu kama kiigizo 
na rejea yetu kwa ajili ya kuanzisha shakhsia na mtindo wetu wa 
maisha ya Kiislamu. Huruma yake kuu katika ulimwengu huu ni 
jamho la kuigwa, na uomhezi wake siku ya mwisho ni jamho tut- 
akalolihitajia kwa ajili ya wokovu wetu. 

Tunawajihika kuanzisha mfumo wa maisha unaoturuhusu 
kuungana naye katika matendo na kauli zetu zote, kwa sahahu kila 
mtu atakuwa pamoja na Yule anayempenda, na hivyo tunatakiwa 
kuwafanya wale anaowapenda kuwa kama mfano. Kadiri tuna- 
vyoshikamana na sunna za Mtume, ndivyo tunavyozidisha mapenzi 
yetu kwake na kuhisi kuwa yu karihu na nyoyo zetu. Kadiri tuna- 
vyozidi kumjua na kumkumhuka, ndivyo tunavyozidi kujisogeza 
zaidi kwake. Kwa hivyo tunatakiwa kuzitekeleza kwa ukarihu zaidi 
tahia na shakhia yake kamilifu, kumfuata kwa kushikamana na 
maadili yake hora na kumjaza ndani ya nyoyo zetu. 

Mtume wetu hakupewa malezi na wanadamu, hali Mwenyezi 
Mungu. Alilelewa vyema kiasi kwamha alionesha na kudhihirisha 
kiwango cha juu kahisa cha shakhsia ya mwanadamu. Alitumwa 
kwa watu wote kama mkalimani wa ulimwengu usioonekana na 
usiojulikana, na kama mwalimu wa shule kuu ya Mola Mwenyezi. 
Hakuna kitahu kinachoweza kuuelezea kikamilifu uzuri wake usio- 
kuwa na kikomo, lakini tutasimulia haadhi ya mifano. 

Mtume Muhammad (^): alishughulishwa sana 

na hali ya umma wake 

Huruma aliyokuwa nayo Mtume (^) kwa umma wake ili 
kuwa kuhwa zaidi kuliko hata huruma anayohisi mama kwa mwa 
naye. Qur’an Tukufu inasema: 






REHMA YA AJABU 


Hakika amekwisha kujieni Mtume kutokana na nyinyi wenyewe; 
yanamhuzunisha yanayo kutaabisheni; anakuhangaikieni sana. 
Kwa Waumini ni mpole na mwenye huruma. (Tawbah, 9: 128) 

Mtume (^) aliomba dua nyingi mno za rehma na hurama 
kwa ajili ya umma wake. Siku moja Mtume (^) aiiiia huku aki- 
omba: “Ewe Mwenyezi Mungu! Unusura umma wangu, wape 
huruma Yako!.” Mwenyezi Mungu Mtukufu akamwambia maiaika 
Jibrii amuuiize Mtume kwa nini aiikuwa akiiia. Jibrii aiipomuu- 
iiza Mtume (^) kuhusu machozi yake, akasema kuwa aiiiia kwa 
kuuonea huruma umma wake. Pindi Jibrii aiiporejesha jawabu hiii, 
Mwenyezi Mungu Mtukufu akasema: “Ewe Jibrii! Mpe Muham- 
mad habari hii njema: ‘Tutakufanya kuwa mwenye furaha, hutahu- 
zunika kwa ajiii ya watu wako.” (Musiim, Iman, 364) 

® 

Ibn Mas’ud anasimulia kisa kimoja kinachoonesha kiwango 
cha huruma kilichooneshwa na Mtume (^) kwa umma wake. 

Siku moja, Mtume (^) alisema: “Ewe Ibn Mas’ud! Tusomee 
aya za Qur’an!” Nami nikamjibu: “Ewe Mtume wa Mwenyezi 
Mungu! Qur’an iliteremshwa kwako. Haistahiki kwangu kukuso- 
mea!” Mtume akasema: “Ninapenda kuiskiliza Qur’an ikisomwa 
na mtu mwingine.” Hapo nikaanza kusoma Surat Nisa’. Nili- 
pokuwa nikisoma aya isemayo, “Basi itakuwaje pindi tukiwaletea 
kutoka kila umma shahidi, na tukakuleta wewe kuwa shahidi wa 
hawa?” (Nisa’, 4: 41), Mtume (^) akasema, “Ni bora usimam- 
ishe kisomo!” Nilimtazama Mtume nikaona machozi yakibubujika 
kutoka machoni mwake. (Bukahri, Tafsir 4/9; Muslim, Musafirin, 
247) 

Kisa hiki kinaonesha jinsi Mtume alivyokuwa akishughulish- 
wa na umma wake. Siku ya Kiyama, patasemwa: 

- 





UTANGULIZI 


Soma kitabu chako! Nafsi yako inakutosha leo kukuhisabu. 
(Isra, 17:14) na dhambi za watu zitafunuliwa. Mtume (^) ambaye 
alikuwa na moyo wa humma kwa umma wake, alitoa machozi kwa 
maana aya hiyo ilimkumbusha kile tutakachokuwa tukikabiliana 
nacho Siku ya Kiyama. 


© 

Siku moja Mtume (^) alisema: “Mwenyezi Mungu aliniahidi 
mambo mawili. Jambo la kwanza ni, Mwenyezi Mungu hakuwa 
wa kuwaadhibu nawe umo pamoja nao. La pili ni, wala Mwenyezi 
Mungu si wa kuwaadhibu na hali ya kuwa wanaomba msamaha 
(Anfal, 8: 33). Nitakapoondoka nitauachia umma wangu ahadi 
ya pili, ambayo itawaokoa dhidi ya adhabu ya Mwenyezi Mungu 
mpaka Siku ya Kiyama.” (Tirmidhi, Tafsir, 8/3082) 

Ni matumaini yetu kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu atawa- 
nusuru dhidi ya Moto waja Wake wanaompenda Mtume (^) 
kwa nyoyo zao zote. Pia tunatumai kuwa hatakubali nyoyo hizo 
zichomwe na moto. 

Visa hivi ni mifano michache tu miongoni mwa mifano mingi 
ya huruma ya Mtume isiyokuwa na kikomo ambayo alikuwa nayo 
kwa umma wake. Daima tunatakiwa kuuangaza ulimwengu wetu 
wa ndani ili kuona tumefanikiwa kiasi gani katika kufuata sunna 
zake na kuenda sambamba na huruma yake. 


Mtume Muhammad (^): mwenye staha 


Kwa Muhammad (^), Utume haukumaanisha ukuu usiokuwa 
wa kudumu. Japokuwa kuna mitume waliokuwa wafalme, ali- 
pendelea kuwa mja wa Mwenyezi Mungu kuliko kuwa mfalme."^ 





4. Haythami, al-majmauz-Zawaid, IX:192. 







REHMA YA AJABU 


Alijishugliulislia zaidi na matatizo ya umma wake. Alitoa msaada 
kwa watu wenye shida. Alitenga sehemu maalumu kwenye pemhe 
ya msikiti kwa ajili watu maskini katika Maswahaha zake na yeye 
mwenyewe akawa anawatunza Maswahaha hao amhao walifanya 
juhudi kuhwa sana katika kujifunza dini ya uislamu. 

Unyenyekevu wake ulikuwa wa kipekee. Kamwe hakujishu- 
ghulisha na maslahi hinafsi. Kitu pekee kilichomshughulisha ni 
kuwasaidia watu kupata njia ya kweli ili waweze kufikia wokovu 
hapa duniani na kesho Akhera. 

Bihi Aisha (4i&) alizungumzia kuhusu jinsi Mtume (^) alivyo- 
msaidia katika kazi za nyumhani. “Usiku mmoja haha yangu, Ahu 
Bakr, alituagizia mguu wa nyama ya kondoo. Mtume alinishikia 
wakati nikijarihu kumkata, nami pia nikamshikia wakati akim- 
kata.” Mtu mmoja katika wasikilizaji alimuuliza Aisha iwapo 
walikuwa wakifanya kazi hiyo gizani. Bihi Aisha akajihu: “Pindi 
tunapokuwa na mafuta ya kuweka katika taa, tulipendelea kutu- 
mia mafuta hayo kwa ajili ya chakula. Familia ya Mtume ilikuwa 
ikikaa miezi kadhaa hila kuwa hata na kipande cha mkate, au hila 
kuwasha jiko kwa ajili ya kupika chakula.” (Ahmad, VI: 217; Ihn 
Sa’d, I: 1405). 


Mtume Muhammad (^); Mwenye ukarimu 

Siku moja, mtu mmoja alimuomha Mtume (^) ampe kitu 
cha kula. Mtume (^) akasema: “Sina ninachoweza kukupa, lakini 
unaweza kununua kitu kwa jina langu, nami nitalipa haadaye nita- 
kapokuwa na pesa.” Sayyidna Umar (*#&) alisikia mazungumzo 
hayo. Hakupenda kumuona Mtume (^) katika tahu. Akasema: 
“Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Kama unacho unaweza kutoa, 
lakini kama huna huna hulazimiki kutoa. Mhele ya Mwenyezi 

- 






UTANGULIZI 


Mungu huwajibiki kutoa kile usichokuwa nacho!” 

Mtume (^) hakufurahishwa na maneno ya Umar (4®)- Kuona 
hivyo, Swahaba mwingine akasema: “Ewe Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, baba na mama yangu wawe fidia kwako! Unatakiwa kutoa. 
Usihofu kwamba Mola wa ulimwengu atakukatia riziki yako!” 
Mtume (M) akatabasamu kwa maneno haya, kwa maana yalioan- 
gazia kile alichokitaka. Akajibu: “Ninatakiwa kufanya hivyo kwa 
namna yoyote ile.” (Haythami, X, 242). 

© 

Maskini anapokuja kwa Mtume (^), kwanza alikuwa akiulizia 
nyumbani mwake kama kuna chochote. Akijulishwa kuwa hakuna 
chochote zaidi ya maji, alikuwa akiwataka Maswahaba kuki- 
dhi haja ya maskini huyo. Asingeishia hapo, bali angeridhika pale 
anapoona kuwa mahitaji hayo yametekelezwa. Mfano mwingine 
wa aina hii unasimuliwa na Anas (^): 

“Kuna mali ililetwa kwa Mtume (^) kutoka Bahrain. Mtume 
(^) akasema: “Mali yote iwekwe msikitini.” Mtume wa Mwenyezi 
Mungu hakuwa amepokea mali kubwa kama hiyo hapo kabla... 
alielekea msikitini kwa ajili ya swala. Baada ya kumaliza kuswali, 
alisimama pembezoni mwa mali hiyo na kuitoa kwa kila aliyepita 
mpaka ikaisha.” (Bukhari, Salat, 42) 

Mtukufu Mtume (^) alikuwa akipata raha katika kuwafu- 
rahisha waumini kwa kukidhi mahitaji yao. Siku moja alisema: 
“Malaika Jibri ameniletea ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu akisema: “Hakika nimekuchagulieni dini hii [Uislamu] 
na nimeridhia iwe dini yenu. ” Ukarimu na maadili mema ndiyo 
yanayoendana na dini. Inyanyueni dini hii kwa sifa hizi mbili 
katika kipindi chote ambacho mtaishi kama Waislamu.” (Hay- 
thami, VIII, 20; Ali al-Muttaqi, al-Kanz, VI: 392). Hivyo ni wajibu 
wetu kufuata misingi ya kimaadili iliyooneshwa na Mtume (^) 





REHMA YA AJABU 


ili tuweze kuinyanyua dini yetu na kuziokoa imani zetu kiroho na 
kimaanawi. 

Utii wetu wa kwanza lazima tuuelekeze kwa Mwenyezi 
Mungu, kisha kwa Mtukufu Mtume (^). Hakika Mtume ndiye 
aliyeuomhea umma wake kahla ya kujiomhea, na alipokuwa akitoa 
sadaka ya kuchinja alikuwa pia akiwatolea vichinjwa wale wote 
wasioweza kugharamia ihada hiyo katika umma wake.^ Utii wetu 
hufikia kilele chake pale tunapoifanya njia ya maisha yake kuwa 
chanzo cha kiroho kwa ajili ya mwenendo na matendo yetu kuto- 
kana na kuvutwa na upendo wetu mkuhwa kwake. Mtukufu Mtume 
(^) alielezea jinsi anavyowapenda wafuasi wa kweli kahisa katika 
umma wake wanaofuata mwendo na njia yake: “Kuna watu wana- 
onipenda sana watakuja haada yangu. Watakuwa tayari kutoa mali 
zao na kuzitoa dhahihu familia zao kwa ajili ya kupata nafasi ya 
kuniona.” (Muslim, Jannah, 12) 


0 

Tukishindwa kufuata misingi iliyowekwa na Mtume (^), 
tutapata hasara mhalimhali na hata kupoteza maisha yetu kwa 
kukahiliwa na migongano yenye kuumiza haina ya misukumo 
yetu ya ndani na ile ya nje. Hii ni kwa sahahu Mwenyezi Mungu 
amemuumha mwanadamu akiwa na jozi mhili za tahia na sifa: zile 
zinazotuvuta na kutupeleka Kwake, na zile zinazotutoa kwake, 
zikatupeleka kwenye uchafu na uovu. Qur’an Tukufu inasema: 

“Kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake. Hakika 
amefanikiwa aliye itakasa. ” (Surah Shams: 8-9) 

Ulimwengu wa ndani wa wale amhao hawajalelewa kiroho 
kwa nuru ya Qur’an na sunna za Mtume (^) ni kama misitu yenye 
wanyama wengi, wakali na wapole. Kila mtu, kulingana maum- 

0 5. Abu Dawud, Adhahi, 3-4; Ibn Sa’d, 1,249. 

- 






UTANGULIZI 


bile yake, ana sifa za mnyama. Kuna wenye hila na ujanja kama 
mbweha, baadhi ni wakali na wakatili kama mbwa mwitu, baadhi 
ni wenye pupa na ulafi kama mchwa, na wengine ni wenye sumu 
kali kama nyoka. Baadhi watakung’ata utakapowashambulia, wen- 
gine watainyonya damu yako, na wengine watatabasamu mbele ya 
uso wako huku wakikubg’ata mgongoni. Kila mnyama ana moja 
kati ya tabia na sifa hizi, sifa ambayo humtofautisha na mnyama 
mwingine. 

Watu wasioweza kujiokoa kutoka katika utumwa wa mielekeo 
ya tamaa za nafsi zao dhalili hawawezi kujenga shakhsia imara. 
Baadhi yao wana sifa na tabia za mnyama mmoja au wawili, huku 
wengine wakiwa na tabia za wanyama wengi. Na kwa kuwa ulim- 
wengu wa ndani wa watu umezienea tabia zao, mtu mwenye busara 
anaweza kugundua aina gani ya tabia na sifa aliyonayo mtu husika. 

Je, mfumo wa ukomonisti, ulioasisiwa kwenye msingi wa 
damu za watu milioni 20, sio zao ulimwengu wa ndani wa unyama? 
Je mapramidi, yaliyojengwa kwa ajili ya maiti ya Fir’an mmoja tu 
kwa gharama maisha ya wafanyakazi wasiokuwa na idadi wali- 
ozikwa wakiwa hai, sio minara ya uonevu, dhulma na ukatili? 
Mambo ya kale yanatoa mafunzo na mazingatio kwa wale ambao 
bado ni wajinga, lakini leo hii bado unaweza kushuhudia, kwa 
urahisi kabisa, mifano kayaya na mingi mno ya dhulma na ukatili 
ambao unaweza kumshangaza hata mbweha mwenye ukali wa hali 
ya juu kabisa. Yote inaonesha kuwa iwapo jamii itatawaliwa na 
watu wenye tabia za chura, basi madimbwi yataenea kila mahali. 
Iwapo itatawaliwa na watu wenye tabia za nyoka, basi watu wote 
wataumizwa na sumu yake: hofu na wasiwasi vitatawali. Na iwapo 
jamii itatawaliwa na watu wenye tabia za mawaridi na huruma, 
mabustani ya mawaridi yataenea kila mahali: jamii itapata amani 
ya kweli. 





REHMA YA AJABU 


Yote haya yanaonekana kutoka katika historia. Katika historia, 
Mtume Muhammad (^), hwana wa mitume wote, ndiye aliyekuwa 
mtu wa kipekee, kwani ndiye aliyezihadilisha zama na eneo kuwa 
hustani. Kwa kipindi chote cha miaka 23 ya kazi yake, aliupa uhi- 
naadamu zawadi ya hustani isiyonyauka. Katika kipindi cha utume 
wake, haki na hatili vilikuwa wazi kahisa. Aliujenga na kuui- 
marisha ufahamu na utamhuzi wa wanadamu kuhusu Muumha, 
ulimwengu, mazingira na maumhile yenyewe. Watu wakajua kuwa 
ulimwengu huu ni uwanja wa kutahiniwa. Jamii iliyokuwa ya kijin- 
ga na ya kijahiliya isiyojua kitu ikahadilika kuwa jamii iliyojengwa 
kwa msingi wa elimu, ujuzi na maarifa.'’ Waumini wakaanza kujua 
kuwa mwili wa mwanadamu unatokana na tone la maji, kwamha 
ndege anatokana na yai, na kwamha miti na majani hutokana na 
mhegu. Waumini wakaanza kuitafakari hekma, mantiki na maaha 
ya uumhaji, na nyoyo zao zikatoka nje na kusafiri kuelekea kwenye 
anga ya hekima. 

Mafunzo na malezi ya Mtume (M) ndiyo yaliyoiruhusu jamii 
aliyoiongoza kuwa na kiwango cha juu kahisa cha huruma, kuji- 
tolea kwa moyo, kujitoa na hisia ya uadilifu. Mtume (^) akawa 
kitovu cha urafiki amhao uhai wake ulijengwa kwenye msingi wa 
kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Nyoyo zote zilijazwa msisimko 
wa udadisi. Kila mtu aliuliza: “Mwenyezi Mungu anataka tufanye 
jamho gani? Mtume (^) angependa kutuona tukiwa katika hali 
gani?” Kwa namna hii, usiku ulihadilika kuwa mchana, majira ya 
kiangazi yakahadilika kuwa majira ya kuchipua. Hivyo, zama hizo 
za historia ya mwanadamu zikawa Zama halisi za Dhahahu. 

Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa neema kuhwa amhayo 
kwa uwepo wake, mashimo mengi ya giza yalijazwa nuru tukufu. 
Kampeni kali amhayo imekuwa ikifanywa dhidi yake kutoka zama 

6. Tazama Surat az-Zumar, 39:9. 

- 






UTANGULIZI 


moja hadi nyingine zinatokana na ujinga wa wahusika na nia zao 
mhaya. 

Kila kiumhe hai huishi katika mazingira yanayoafikiana na 
maumhile yake. Kanuni hii ya kimaumhile inawahusu hinaadamu 
pia. Nyuki wanahitaji maua yenye kuchanua, na hawawezi kuishi 
hila maua hayo. Panya huishi katika maeneo machafu na hawawezi 
kustahmili kuishi katika mahustani ya mawaridi. Kwa namna hiyo, 
roho adhimu hulelewa kwa utukufu utokao kwa Hakika na Dhati 
ya Muhammad. Nafsi chafu huishi katika uchafu. 

Sayyidna Ahu Bakr (4®) alikuwa akitazama uso wa Mtume 
(^) na kusema kwa mshangao mkuhwa: “Yaa rahh! Uzuri ulioje!” 
Kile amhacho Ahu Bakr alikuwa akikishuhudia ni ulimwengu 
wake wa ndani ulioakisiwa katika wajihi wa Mtume (^). Hivyo, 
Mtume (^) aliposema: “Sijapata kutumia mali ya yeyote kama 
nilivyotumia mali ya Ahu Bakr”, Ahu Bakr alijihu huku machozi 
yakimtoka: “Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu! Je mali yangu si 
mali yako?” (Ihn Maja, Muqaddimah, II). Maneno haya ni ushahi- 
di wa wazi kwamha Ahu Bakr alikuwa amejifunga kikamilifu kwa 
Mtume (^) kiasi cha kuungana naye. Aliufanya ulimwengu wake 
wa ndani kuwa kioo kwa Mtume (M)- Kwa upande mwingine, Ahu 
Jahl, adui mkuhwa wa Mwenyezi Mungu na Mtume Wake, alikuwa 
akiuchukia sana uso wa Mtume (^). Alipokuwa akiutazama uso wa 
Mtume, hakuwa akipata picha chanya, hali alikuwa akizihwa na 
ukafiri na dhulma zake. Kila mtu aliiona shakhsia yake ya kweli, 
ulimwengu wake wa ndani, katika uso wa Mtume (^). 

Mitume ni kama vioo vyenye kung’ara. Katika vioo hivyo, 
kila mtu huweza kuiona sura na picha yake, yaani ulimwengu wake 
wa ndani. Kioo hakimdanganyi mtu anayekitazama. Vioo huakisi 
picha ya kweli ya Yule anayevitazama. 




Yajulikana wazi kuwa ndimi zenye sumu na maandiko yali- 





yokosa hisia vinawajeruhi sana watu wa dini wasiokuwa na hatia, 
amhao wanampenda sana Mtume (^). Wale waliojichukulia njia 
ya kuwa maadui wa Waislamu, Qur’an na Mtume (^), punde 
watakahiliwa na kisasi cha Mwenyezi Mungu Mtukufu. Yeye 
ndiye mlinzi wa dini ya Uislamu. 

leleweke kuwa haiwezekani kuifuta silika ya ndani ya mwan- 
adamu kuelekea kwenye jamho sahihi. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
amemjaalia mwanadamu njaa ya kimaanawi na kiroho. Juhudi 
zozote zitakazofanywa kueneza imani ya kumkana Mungu hazi- 
wezi kuzaa matunda, na maua mazuri ya dini, yaliyopandikizwa 
katika kina cha ndani cha roho ya mwanadamu, yataihuka na 
kustawi. Hitajio la waja la kuwa karihu na Mola wao kamwe 
haliwezi kuzuiliwa. Hisia hizo kuu haziwezi kusimamishwa, kwa 
sahahu nguvu itokayo kwa Mungu ndiyo iliyoziweka. Silika ya 
ndani ya mwanadamu ni kuwa karihu na Mwenyezi Mungu na 
kuihitajia dini. 

Ewe Mwenyezi Mungu ziangaze nyoyo na macho yetu kwa 
nuru ya Mtume (^)! Tusaidie tuwe miongoni mwa umma wa Sul- 
tani wa Mitume! Zijaalie nyoyo zetu furaha kuu kutoka katika anga 
ya Zama za dhahahu za Mtume! Tufanye kuwa waja wenye ikhlasi 
na usafi wa moyo mhele Yako, na tuwe watu wanaostahiki kuwa 
wafuasi wa Mtume (^)! 


Amiin... 


SURA YA 1 


oKiftmo d^utoka ‘k^ZMika CoWaaha Qfa cM'lume ^ 

(f^aida (^a Oidaadili Of^alipotukuka - 1 



Yatupasa kuifanya shakhsia ya mfano ya Mtume wa 
Mwenyezi Mungu kuwa muongozo katika nyakati zetu zote za 
maisha yetu. Kila rehma tunayomuombea Mtume inalenga 
kutupatia mwanga kutoka katika maisha yake ya kimaanawi. 
Muislamu yeyote anayefanikiwa kuzishika tabia hizo tukufu za 
Mtume M kama vile unyenyekevu, staha na unyoofu anaweza 
kuifikia furaha na wokovu wa kweli kwa urahisi kabisa. 









SURA YA 1 


Mifano Kutoka Katika Maisha Ya Mtume # 
FAlDA ZA MAADlLl YALIYOTUKUKA - 1 


Muumini hawezi kustawisha mwenendo kamili wa kiroho 
isipokuwa tu pale atakaposhikamana na maadili yaliyotukuka ya 
Mtume (^). Lengo hili linaweza kufikiwa kulingana na kiwango 
cha upendo alichonacho kwa Mtume (^), fakhari ya ulimwengu, 
na jinsi anavyokiheshimu kiigizo hicho. 

Kutoka katika ulimi mtukufu wa Mtume (^) wanadamu wali- 
yasikia maneno kutoka mhinguni yaliyozitihu na kuzinawirisha 
nyoyo. Kupitia kwa Mtukufu Mtume (^), amhaye ni fakhari ya 
viumhe, hinaadamu wamejaaliwa hahari isiyokuwa na kikomo ya 
msamaha. Ni kwa sahahu ya Mtume, hwana wa ulimwengu, amha- 
po jamii ya hinaadamu wanaitwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu 
kwa maneno: “Enyi waja Wangu\” 

Sisi kama watu wa Muhammad (^), tunachotakiwa kufanya 
mhele ya Baraka hizi za Mwenyezi Mungu ni kuishi kulingana na 
mwenendo wake, kufanya kwa moyo mmoja kile alichotuamrisha 
na kuacha yale aliyotukataza. 


Mwenyezi Mungu Mtukufu alimpa Mtume Muhammad (^) 
daraja ya juu na yenye kuheshimika kahisa, “cheo chenye kusifi- 
ka”, {al-maqam al-mahmud). Vilevile Mwenyezi Mungu alimuan- 
daa Mtume kwa ajili ya nafasi hiyo yenye kuheshimika. Kwa kuwa 







REHMA YA AJABU 


Mtukufu Mtume (^) alikuwa mpole na mwenye huruma sana kwa 
watu wake, alitulingania na kutuita kuungana naye, yaani yatupasa 
kufuata njia ambayo Mwenyezi Mungu alimuonesha. Zifuatazo ni 
baadhi ya nasaha zake. Mtume (^) alisema: “Mola wangu alini- 
usia kumcha katika nyakati zote, katika siri au dhahiri. Ninawausia 
kunifuata katika hilo.”^ Katika kufuata muongozo huu, alikuwa 
mwangalifu mno katika kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, aka- 
sema: “Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, hakika mimi ni mwenye 
kumuogopa, kujisalimisha kwake na kumheshimu Mwenyezi Mun 
gu kuliko yeyote miongoni mwenu!” (Sahih Bukhari, Nikah, 1). 

0 

Alipokuwa akitaka kuondoka katika kundi la watu, Mtume 
(^) alikuwa akiomba dua na kusema: “Ewe Mwenyezi Mungu! 
Tupe sehemu ya khofu itakayotukinga dhidi ya madhambi!” (Tir- 
midhi, Da’wat, 79) 


0 

Mtukufu Mtume (^) alipata heshima ya kumtambua Mwe- 
nyezi Mungu kwa undani zaidi kuliko binadamu mwingine yeyote. 
Siku moja aliwaambia Maswaha: “Lau kama mngejua ninay- 
oyajua, mngecheka kidogo na kulia sana.” Maswahaba waliposikia 
maneno haya waliangua vilio. (Bukhari, Tafsir 5/12) 

0 

Mwenyezi Mungu Mtukufu amewaahidi pepo waja Wake 
wanamuogopa na kumcha katika siri na dhahiri. Qur’an Tukufu 
inasema: 

“Na ama yule anaye ogopa kusimamishwa mbele ya Mola 

7. Kuhusu maneno haya ya Mtukufu Mtume (^), tazama: Ibrahim Canan, Hais 
Ansiklopedis, XVI, 252, namba 5838. 

- 







FAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - I 


wake Mlezi, na akajizuilia nafsi yake na matamanio, basi huyo, 
Pepo itakuwa ndiyo makaazi yake!” (Nazi’at, 79: 40-41) 

Na 

“Haya ndiyo mnayo ahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa 
Mwenyezi Mungu na akajilinda. Mwenye kumwogopa Mwingi 
wa Reherna hali kuwa hamwoni, na akaja kwa moyo ulioelekea” 
(Qaaf, 50: 32-33) 

Na 

“Mbavu zao zinaachana na vitanda kwa kumwomba Mola 
wao Mlezi kwa khofu na kutumaini, na hutoa kutokana na tulivyo 
waruzuku. ” (Sajdah, 32:16) 

Nyakati za usiku kwa Mitume na Marafiki wa Mwenyezi 
Mungu, ambazo huzitumia kumuomba Mwenyezi Mungu kwa 
khofu na kutumaini humma Yake, huwa na mwanga kuliko mcha- 
na, kwa maana nyakati hizo za usiku huwa zimejazwa utulivu na 
hali ya kiroho itokanayo na kusujudu huku wakiwa wanalia. 

® 

Mtukufu Mtume (^) anasema: “Mola wangu aliniamum 
kuhukumu kwa uadilifu, wakati wa hasira au wakati wa amani. 
(Nami ninawausia hayo hayo).” Wakati wa ghadhabu na hasira, 
mtu anaweza kuuacha msimamo wa wastani na kuwa na msimamo 
mkali, na akahukumu kwa uonevu na bila uadilifu. Lakini tuna- 
takiwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho na 
kuwa na subira na stahmala, tusielekee kwenye uonevu, dhulma 
na ubabe. 







REHMA YA AJABU 


Mola wetu anatueleza ndani ya Qur’an Tukufu: 

“Enyi mlio amini! Kuweni wenye kusimamislia uadilifu, 
mtowao usliahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ijapo kuwa ni juu 
ya nafsi zenu...” (Nisaa, 4: 135) 

Na 

“.. .tiukumuni kwa tiaki. Hakika Mwenyezi Mungu anawapen- 
da wanao hukumu kwa haki.” (Hujurat, 49: 9) 

© 

Akigusia masuala mhalimhali, Mtume (^) anasema: “Kuna 
masharti matatu ya kupata wokovu: kutenda uadilifu wakati wa 
hasira na amani; kutumia kiasi, sio tu wakati ukiwa huna kitu, hali 
pia wakati ukiwa nacho; na kumuogopa Mwenyezi Mungu katika 
siri na dhahiri. (Haythami, I: 90) 

© 

Siku moja mtu mmoja mwenye hadhi ya juu alikuja kwa 
Mtume (^) na kumuomha asimuadhihu mwizi. Mtukufu Mtume 
(^) akamjihu: “Ningetekeleza hukumu hiyo hata kama mhusika 
akiwa ni hinti yangu Fatimah.” (Bukhari, Anhiya 54; Muslim, 
Hudud 8, 9).^ 


© 

Uadilifu ni jamho la msingi sana kwa ajili ya ustawi wa mtu na 
jamii kwa ujumla. Hivyo, Sayyidna Umar (4ife) anasema: “uadilifu 
ni msingi wa serikali yenye mafanikio.” 

© 


8. Bukhari, al-Maghazi 53; Nasaai, al-Qaf al-Sariq, 6, VIII, 72-74. 






FAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - I 


Wakati wa utawala wa Umar ibn Abdul-Aziz, aliyetewala 
kwa kipindi cha miaka miwili na nusu pekee katika kipindi cha 
utawala wa miaka 92 ya banu Umayya na ambaye anachukuliwa 
kuwa Khalifa wa tano wa uislamu, watu wa dola ya Bani Umayya 
waliishi katika amani na usalama kwa sababu ya utawala uliokuwa 
na usawa na uadilifu. Ukatili hauleti amani, na dola haziwezi kusi- 
mama bila uadilifu. Kisa cha mhandisi wa Kikristo aliyemshitaki 
Sultani wa Dola ya Othamniyya, Muhammad wa pili, ni mfano 
mzuri wa kihistoria kuhusu jambo hili. Pamoja na kuwa hakimu wa 
mahakama, Hizir Bey, alikuwa rafiki wa karibu wa sultani, hukumu 
yake ilikuwa dhidi ya sultani. Kisa hiki kinaonesha jinsi Wauth- 
maniyya walivyouchukulia uadilifu kama msingi wa utawala. 

® 

Mtukufu Mtume (M) anasema: “Mola wangu aliniusia kuwa 
na matumizi ya kiasi katika umasikini na katika utajiri. (Nami 
nakuusieni vivyo hivyo).” Mwenyezi Mungu akituandikia kuwa 
maskini au matajiri, vyovyote itakavyokuwa, yatupasa kuwa na 
matumizi ya kiasi, na tusifanye isirafu na kuwa na matumizi maba- 
ya. Mtukufu Mtume (^) alituusia kujua umuhimu wa utajiri kabla 
hatujakabiliwa na umaskini.® 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anatueleza na kutuonesha jinsi ya 
kuwa na matumizi ya kiasi: 

“... wala usitumie ovyo kwa fujo. Hakika wabadhirifu ni 
ndugu wa Mashet’ani. Na Shet’ani ni mwenye kumkufuru Mola 
wake Mlezi.” (Isra, 17: 26-27) 

“Wala usiufanye mkono wako kama uliofungwa shingoni 
mwako, wala usiukunjue wote kabisa, utabaki ukilaumiwa mufli- 
si.” (Isra, 17: 29) 


9. *Hakim, al-Mustadrak, IV: 341. 






REHMA YA AJABU 


0 

Mtukufu Mtume (^) anasema: “Wale wenye kuwa na matu- 
mizi ya kiasi na kujiepustia na israfu kamwe Jiawatafukarika.” (Ibn 
Hanbal, I: 477) 

Na, “Mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu amuamulie 
baina ya mambo mawili au zaidi kwa kufanya swala ya ushauri 
{istikahara)‘°* hatahuzunika; na mwenye kutaka ushauri hatajuta; 
na mwenye kuwa na matumizi ya kiasi hatafukarika.” (Haythami, 
al-Majmu’ah al-zawaid, II: 280). Muumini anatakiwa kutambua 
kuwa milki yote ni ya Mwenyezi Mungu, na kwamba mwan- 
adamu, kama khalifa wa Mwenyezi Mungu, amepewa fursa ya 
umiliki wa mali za kidunia kwa muda tu. Tutumie kile tu tunachok- 
kihitajia, na kilichobaki tukitumie katika njia ya Mwenyezi Mungu. 

Qur’an Tukufu inasema: 

“...Na wanakuuliza watoe nini? Sema: Kilicho chepesi.” 
(Baqarah, 2: 219) 


© 

Mtume wetu (^) alitushauri na kutuusia kuwa matajiri wa 
moyo hata kama hatutakuwa matajiri wa mali: “Jiokoeni na moto 
kwa kutoa sadaka, hata kama itakuwa nusu ya tende. Kama ham- 
tapata hata kiasi hicho basi jiokoeni na Moto kwa kusema maneno 
mazuri.” (Bukhari, Adab 34) 


© 

Ustawi na maendeleo ya kweli huja kwa kutoa katika njia ya 
Mwenyezi Mungu. Mtu anaweza kutoa huduma na kutoa katika 
njia ya Mwenyezi Mungu kwa kutumia tu njia za halali, na pia 
isiwe kwa kutaka manufaa ya kimaada. Mtukufu Mtume (^) 

o 10. Kutaka msaada wa Mwenyezi Mungu kwa njia ya swala na ndoto. 

- 






FAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - I 


anasema kuhusu jambo hili: “Mali bora ni ile ya halali na yenye 
manufaa, katika mikono ya mtu mwema.” (Ibn Hanbal, IV: 202) 

© 

Waumini wa kweli na wema wana huruma na upendo. Huruma 
inatutaka tutoe kile tulichonacho kuwapa wale wasiokuwanacho. 
Kwa hakika, huruma inataka tukimbilie kuwahudumia wanyonge 
na wenye shida. Huruma na ukarimu humletea Muislamu utulivu 
wa kimaanawi na kiroho hapa duniani na kumpatia ukombozi huko 
Akhera. 


© 

Wale wenye kuwa na utajiri na wakawa wenye kushukuru, na 
wale walio maskini na wakawa na subira, wote ni watu muhimu 
sana. Makundi yote mawili ni makundi ya waja wenye thamani 
kubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu. Matajiri wakarimu na 
wenye kushukuru, na maskini wenye heshima na subira, wote wana 
hadhi sawa ya ubinaadamu, na wote wanapata radhi za Mwenyezi 
Mungu. Lakini, wenye wenye utajiri lakini wakawa na kiburi na 
ubakhili; na wale wenye umaskini lakini wakaasi na kutokuwa na 
subira, wote ni wabaya katika Uislamu. Mtukufu Mtume (^) ali- 
kuwa akisema: “Mola wangu! Ninajilinda kwako dhidi ya shari ya 
mali na umaskini.” (Muslim, Dhikr 49). Hivyo, wale wenye tabia 
za kiroho za kuridhika, kutosheka na unyenyekevu ndio matajiri wa 
kweli. Na mtu hawezi kupata furaha ya utajiri huo isipokuwa kwa 
kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. 


© 

Ilipoanza kampeni ya kukusanya rasilimali katika njia ya Mwe- 
nyezi Mungu kwa ajili ya Vita vya Tabuk, Maswahaba waliokuwa 
maskini na ambao hawakuwa matajiri walifanya juhudi kubwa sana 
kushiriki katika kampeni hiyo kwa kujitolea kwa njia mbalimbali 

- 






REHMA YA AJABU 


ikiwa ni pamoja na wao wenye kujitolea nafsi zao au kutoa kidogo 
walichokuwa nacho. Miongoni mwa Maswahaba hao ni Abu ‘Aqil 
(4a) ambaye alipata ndoo mbili za tende kwa kufanya kazi usiku 
mzima. Ndoo moja aliipeleka nyumbani na nyingine akaitoa kwa 
jili ya vita vya Tabuk. Mtume (^) alimwambia: “Mwenyezi 
Mungu azifanye kuwa maradufu ndoo hizi, ile uliyoipeleka nyum- 
bani nahileuliyoileta hapa!” (Tabari, Tafsir, X: 251). 

© 

Mtume (M) anasema: “Siku moja dirhamu moja ya sadaka 
ilipata thawabu kuliko dirhamu laki moja!” Maswahaba wakauliza: 
“Ilitokeaje hiyo?” Mtukufu Mtume (^) akajibu: “Mtu mmoja ali- 
kuwa na dirham mbili tu katika mali yake. Alichukua nusu yake 
- yaani dirham moja - na kuitoa sadaka. Mtu mwingine, ambaye 
alikuwa tajiri sana, alichukua dirhamu laki moja katika mali yake 
na kuitoa sadaka.” (Nasai, Zakat, 49). Mtu wa kwanza alitoa nusu 
ya alichokuwa nacho. Mtu wa pili alitoa zaidi ya Yule wa kwanza, 
lakini sadaka yake ilikuwa sehemu ndogo ya mali yake. Hivyo, 
thamani ya sadaka zetu haitokani na kiwango tunachokitoa, bali 
hutokana na hisia tunayokuwa nayo katika kujitolea. Kisa kifuata- 
cho pia kinaashiria juu ya ukweli huu: 

Mtu mmoja alikuja kwa Sayyidna Uthman (4®) akasema: 
“Enyi wenye mali! Hakika ninawastaajabia. Mnapata Baraka zote 
kwa kutoa sadaka, kuwakomboa watumwa na kwenda hijja!” 

Sayyidna Uthman akamuuliza: “Kweli watustaajabia?” 

Akasema: “ndiyo, kwa hakika ninawastaajabia mno!” 

Sayyidna Uthman akajibu: “Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu 
kwamba dirham moja ya sadaka inayotolewa na maskini katika 
mazingira magumu ina thamani zaidi kuliko dirham elfu moja zin- 
azotolewa na tajiri.” (Ali al-Muttaqi, VI, 6I2/I7098) 





FAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - I 


Sheikh Sa’di anatoa ushauri na wosia ufuatao kuhusu jamho 
hili: “Mwenyezi Mungu Mtukufu haifungi milango ya wema na 
kheri dhidi ya yeyote. Hivyo, tamhua kwamha wema wa kila mtu 
hupimwa kulingana na uwezo wake. Sadaka ndogo inayotolewa 
na maskini ina thamani kuhwa zaidi kuliko kiwango kikuhwa 
kinachotolewa na tajiri. Mguu wa nzige ni mzigo mkuhwa kwa 
sisimizi.” 

Hivyo, thamani ya sadaka au kujitolea hupimwa kulingana na 
kiwango cha ikhlasi kilichohusika. Kiasa cha mashahidi watatu wa 
Uislamu waliokufa katika Vita vya Yarmuk, amhapo kila mmoja 
alipendelea mwenzake aanze kunywa kikomhe cha maji kahla yake 
na hivyo wote kufariki dunia, ni mfano mzuri katika suala hili. 

© 

Siku zote shauku ya Maswahaha ilikuwa ni kujipamhanua kwa 
tahia na mwenende wa kimaadili wa Mtume (^). Kwa namna hii 
waliweza kufikia kilele cha huruma na maisha ya unyoofu {zuhd). 
Waliishi katika kujitoa kwa moyo moja kwa moja, wakifuata mis- 
ingi ya maisha ya Mtukufu Mtume (^). Walijizuia na aina zote 
za uhadhirifu na israfu. Tajiri miongoni mwao walikuwa wenye 
kushukuru, na maskini walikuwa wenye kusuhiri na kustahmili. 
Mwenendo usiokuwa na uhinafsi uliooneshwa na Mtume (^) 
katika ugawaji wa ngawira za vita ni mfano wa jinsi alivyokuwa 
mwenye kushukuru katika nyakati za neema, na kufunga kwake 
jiwe kwenye tumho lake ili kutosikia maumivu ya njaa ni mfano 
wa jinsi alivyokuwa na suhira wakati wa umaskini au anapokuwa 
hana kitu. 


© 

Mtukufu Mtume (^) anasema: “Mwenyezi Mungu aliniusia 
kuwatemhelea jamaa zangu hata kama hawataki kuwa karihu nami. 

- 






REHMA YA AJABU 


(Nami ninawausia vivyo hivyo).” Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anawataka waja Wake kudumisha uhusiano na familia na kuamili- 
ana nao kwa wema. Katika kusisitiza umuhimu wa kuwatemhe- 
lea ndugu na jamaa, Mtukufu Mtume (^) anasema: “Mwenyezi 
Mungu alinituma kudumisha ujamaa (udugu), kuvunja masanamu, 
na kuthihitisha Umoja wa Mwenyezi Mungu, na kutomfanyia 
washirika.” (Muslim, Musafirin, 294) 

Ni wajihu kwetu, kwa mujihu wa imani yetu, kudumisha 
mawasiliano na familia na tutumie upole na ulaini kuwajuza yale 
amhayo Mwenyezi Mungu anataka tuyafanye, hata kama majihu 
yao hayatakuwa sawa na wasiwasi wetu kwao. Mtukufu Mtume 
(^) anasema: “Kuwafanyia wema ndugu zako haina maana kwam- 
ha wajihu wako kwao umetekelezwa. Yule atekelezaye wajihu 
huo huendelea kuwatendea wema licha ya kutorejeshewa wema 
wake, na kuwa karihu na wale amhao hawataki kuwa karihu nao.” 
(Bukhari, Adah 15; Ahu Dawud, Zakah, 45) 

© 

Kwa mara nyingine, Mtukufu Mtume (^) ni mfano hora 
kahisa wa jamho hili. Kila alipochinja mnyama alikuwa akiagiza 
sehemu ya nyama kwenda kwa ndugu wa mkewe, Khadijah (i^a) 
(Bukhari, Manaqih al-Ansar, 20) 

© 

Sehamu nyingine, Mtukufu Mtume (^) alisema: “Jifunze mti 
wa familia yako ili uendeleze uhusiano na wanafamilia yako.” (Ali 
al-Muttaqi, al-Kanz, X: 220, naha 29162) 

© 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an kwam- 
ha wale wanaopuuza kuwatemhelea jamaa zao na hawawaulizii 
o watakuwa wenye khasara: 

- 





FAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - I 


“Wanao vunja ahadi ya Mwenyezi Mungu baada ya kwisha 
ifunga, na wakayakata aliyo amrisha Mwenyezi Mungu kuungwa, 
na wakafanya uharibifu katika nchi; hao ndio wenye khasara.” (al- 
Baqara, 2: 27) 

“[Enyi wanafiki!] Basi yanayo tarajiwa kwenu mkitawala 
ndio mfisidi katika nchi na muwatupe jamaa zenu? Hao ndio 
Mwenyezi Mungu aliowalaani, na akawatia uziwi, na akawapofoa 
macho yao.” (Surat Muhammad, 47: 22-23) 

Naye Mtukufu Mtume (^) anasema kuwa wale wanaopuuza 
kuwatembelea jamaa zao watakuwa katika hasara kubwa. Anas- 
ema: “Wale wenye kukata pingu za udugu hawastahiki Pepo.” 
(Bukhari, Adab, II) Pia akasema: “Siku ya Kiyama Mwenyezi 
Mungu Mtukufu atayaadhibu makundi mawili ya watu: madhalimu 
na wale wanaowatupa ndugu zao. Makundi haya mawili pia ndio 
yanayostahili sana kuadhibiwa katika maisha ya duniani.” (Abu 
Dawud, Adab, 43; Tirmidhi, Qiyamah, 57) 

© 

Mtukufu Mtume (^) anasema: “Mwenyezi Mungu aliniamu- 
ru kuwapa wale walioninyima. (Nami nakuusieni kufanya hivyo).” 
Qur’an Tukufu inasema: 

“Mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa lilio jema 
zaidi. Hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa 
kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu.” (Fussilat, 41: 34) 

Mtukufu Mtume (^) anasema: “Usikate uhusiano na Yule 
anayekukatia uhusiano! Mpe Yule aliyekunyima! Msamehe Yule 
aliyekuumiza!” (Ibn Hanbal, IV: 148, 158) 


© 

Katika mwaka wa pili wa Hijra, watu wa Makka walipata 

- 






REHMA YA AJABU 


sliida sana ya njaa na ukame. Mtukufu Mtume (^) aliwasaidia, 
japokuwa walikuwa wamempiga vita kwa muda wa miaka istiirini, 
akawatumia dtiahabu, shayiri na tende. Abu Sufyan ndiye aliye- 
pokea msaada huu na kuugawa kwa maskini wa Kiqurayshi. 

Mwanadamu amepewa maumbile ya kutambua fadhila anayo- 
tendewa pamoja na muamala mzuri. Sifa hizo humlainisha hata 
adui. Hata Abu Sufyan, adui mkubwa wa Mtukufu Mtume (^), 
alihisi kulainika kwa sababu ya wema aliokuwa amewafanyiwa 
watu maskini wa Makka. Alisema: “Mwenyezi Mungu amlipe 
mtoto wa ndugu yangu [Mtume alikuwa mpwa wa Abu Sufyan]! 
Ametekeleza haki ya udugu wake.” (Yaqubi, al-Tarikh, II: 56) 

0 

Watu wengi waliingia katika Uislamu kutokana na tabia 
adhimu za moyo wa Mtukufu Mtume (^) 

0 

Kisa cha Nabi Yusufu (SSS') ni mfano mwingine kuhusu jambo 
hili. Ndugu zake walimtupa kisimani kwa sababu ya wivu na 
husda. Lakini miaka mingi baada ya tukio hilo, Nabii Yusufu (8®1) 
aliwatendea wema pindi alipokutana nao katika kasri la mfalme wa 
Misri akiwa kama waziri. Kutokana na wema wake aliowatendea, 
wakasema: 

“...Wallahi! Mwenyezi Mungu amekufadhilisha wewe kuliko 
sisi, na hakika sisi tulikuwa wenye kukosa.” (Yusuf, 12: 91) 

0 

Ni wajibu kwetu kutafuta njia ya kuingia ndani ya nyoyo za 
wale tunaotaka kuwaongoza kwenye njia ya kweli na wema. Njia 
rahisi kabisa ni kuwa na ukarimu, huruma na kusamehe. 





FAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - I 


Ili tuwe waumini wa kweli na kupendwa na Mwenyezi Mungu 
yatupasa kutenda yafuatayo: 

• Daima tuwe na hofu ya kumuogopa Mwenyezi Mungu 
ndani ya nyoyo zetu; 

• Kutenda haki na uadilifu wakati wote, wakati wa hasira 
au amani; 

• Kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, kuwa na matu- 
mizi ya wastani wakati wote, tunapokuwa na mali na tunapokuwa 
maskini; 

• Kuwasiliana na ndugu; 

• Kuonesha heshima hata kwa wale wasiotuheshimu; na 
tuwasamehe hata wale wanaotuonea. 

Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomha utuongoze tuweze kufua- 
ta wosia wa Mtukufu Mtume (^) kama kivuli kinavyomfuata 
mwenye nacho! Tupamhe kwa mwendo wa kimaadili wa Mtume 
(^), amhaye ni mfano mkuu kwa wanadamu, na tujumuishe kuwa 
miongoni mwa waja Wako wema! 

Amiin! 









SURA YA 2 


oMfano (^^utaka 0Zatika oMaisha Of^a oMtume ^ 

(3^ oMaadili Of^alipotukuka - 2 



Yatupasa kuzingatia kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwa- 
umba wanaadamu na kuwapa silika na mfumo wa kuhitajiana. Kila 
jamii ina matajiri na masikini, pia ina wenye nguvu na wanyonge. 
Unaweza kuuliza: “Kwa nini Mwenyezi Mungu Mtukufu aliruhusu na 
kukubali watu wawe maskini?” Na jibu ni rahisi: Mwenyezi Mungu 
amewakabidhi maskini kuwa amana kwa matajiri. 









SURA YA 2 


Mifano Kutoka Katika Maisha Ya Mtume M 

KAiDA ZA MAADiLi YALiYOTUKUKA - 2 


Upendo huambatana na kila kitu kinachomhusu anayependwa. 
Mlima wa Uhud, kwa mfano, sio mlima wa kawaida katika akili 
za Waislamu, kwa sababu Mtukufu Mtume (^) aliupenda. Mji wa 
Madina ulikuwa mji wa kawaida, lakini ukapata Baraka baada ya 
tukio la Hijrah, pale Mtukufu Mtume (^) alipogura kutoka Makka 
na kwenda kuishi huko. Mji huo wenye nuru ukawa ni mji unao- 
pendwa na Waislamu kwa sababu ulifungamanishwa na Mtukufu 
Mtume (^). 

Kumpenda Mwenyezi Mungu Mtukufu kunahitaji kukipenda 
kile anachokipenda zaidi, nacho ni Mtume (^). Mwenyezi Mungu 
Mtukufu anasema ndani ya Qur’an Takatifu: 


“Sema: Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifu- 
ateni mimi, Mwenyezi Mungu atakupendeni... ” (Al-I Imran, 3:31) 


Kwa hivyo basi, mwenye kufanya juhudi ya kumfuata Mwe- 
nyezi Mungu na Mtume Wake bila shaka atahesabiwa kuwa ni 
miongoni mwa waja wanaopendwa, kwa fadhila za Mwenyezi 

- 





REHMA YA AJABU 


Mungu Mtukufu. Kustiikamana na njia ya Mwenyezi Mungu na 
Mtume Wake kutawapeleka waumini kwenye sifa za kimaanawi 
kama vile kuonestia upendo na humma kwa viumbe wote kwa 
ajili ya Muumba, watashirikiana na waumini wengine katika rasili- 
mali mbalimbali, wataongeza uwezo wa kuwasamehe wengine na 
kuwaangalia viumbe kupitia jicho la Muumba. 

Maswahaba waliuchukulia muunganiko wa kiroho na kima- 
anawi pamoja na Mtume (^) kuwa ni Baraka kubwa zaidi katika 
ulimwengu huu, wakawa kama vipepeo wanaoizunguka miale ya 
mwanga: hivyo wakapata fadhila adhimu kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu. Na wale Waislamu ambao, katika kipindi chote cha his- 
toria, waliakisi na kuonesha ndani mwao mwenenndo na tabia 
adhimu za Mtukufu Mtume (M) walizipevusha sifa za asili za 
kuumbwa kwao, na mwenye adhimu wa imani na maadili kwa 
wanadamu. 

Tiba mujarrabu kabisa kwa ugonjwa wa moyo ni kumpenda na 
kumfuata Mtukufu Mtume (M) kwa kuustaajabia mwenendo wake 
wa ajabu usiokuwa wa kawaida. 

Kwa kuwa shauku ya Mtukufu Mtume (^) ni kutaka kuun- 
gana na umma wake Peponi, anatutaka tuchunge kanuni na sheria 
za Mwenyezi Mungu Mtukufu. Mwenyezi Mungu anasema ndani 
ya Qur’an Tukufu: 

“Hakika amekwisha kujieni Mtume kutokana na nyinyi wen- 
yewe; yanamhuzunisha yanayo kutaabisheni; anakuhangaikieni 
sana. Kwa Waumini ni mpole na mwenye huruma.” (Tawbah, 9: 128) 

Hivyo basi, hatuna budi ila kusikiliza yale ambayo Mtukufu 
Mtume (M) anatuusia kuyafuata ili tuweze kuungana naye kwe- 
nye bwawa la Kawthar, ambalo ndio eneo lenye kuheshima zaidi 
Peponi. Ufuatao ni baadhi ya wosia wake kwetu: 





KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 2 


Mtukufu Mtume (^) anasema: “Mola wangu aliniusia kuta- 
fakari ninapokuwa katika ukimya. (Nami nawausia hayo hayo).”" 

Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwajaalia viumhe wote uwezo 
wa kufikri kulingana na vipawa vyao. Katika viumhe hai wote, 
isipokuwa hinaadamu na majini, uwezo huu upo katika mfumo wa 
silika za kimaumhile kwa ajili ya uhai wa miili yao. Silika huwa- 
saidia wanyama kujipatia chakula, kujitetea na kuzaliana. 

Wanadamu, kwa upande mwingine, wamejaaliwa uwezo wa 
kutafakari. Uwezo huu hutusaidia kuwa karihu na Mwenyezi 
Mungu Mtukufu na kuwa waja Wake wanaoheshimika. Hatupaswi 
kuutumia uwezo huu kwa kutafuta anasa za mpito tu hapa duniani. 
Kwa hakika hilo ni kosa kuhwa mno kwa hinaadamu! 

Kadiri mtu anavyozidi kutafakari juu ya maajahu ya uumhaji 
na kuongeza umakini katika kutafakari, ndivyo anavyozidi kupata 
ladha ya upendo wa Mwenyezi Mungu na amani ya Akhera. 

Kutafakari ni nyenzo kuhwa kahisa inayotuwezesha kupa- 
ta uwezo wetu kamili wa kimaanawi. Kuanzia mwanzo mpaka 
mwisho, Qur’an Tukufu, amhayo muongozo mkuhwa wa wokovu, 
inatutaka tutafakari kwa kina juu ya hekma inayopatikana katika 
kuumhwa kwa mwanadamu, katika usanifu wa ulimwengu, na 
katika maneno yake yenyewe yaliyojaa miujiza. Qur’an imeteua 
maneno maalumu katika kuelezea maonyo yake kama vile, “Je 
hamfikiri?” “Je hamtafakari?” “Je hamuielewi mifano iliyotolewa 
na Qur ’an kwa ajili ya watu ” Hivyo mwenye kutaka kuishi mai- 
sha yanayoendana na hadhi ya mwanadamu hana hudi kuingia 
katika ulimwengu wa kutafakari uliooelekezwa na unaoongozwa 
na Qur’an Tukufu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an: 


11. ibrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, XVI, 252, no. 5838. 






REHMA YA AJABU 


“Je! Hawajifikirii nafsi zao? Mwenyezi Mungu hakuumba 
mbingu na ardhi na viliomo ndani yake ila kwa Haki na kwa muda 
maalumu...” (Surat Rum, 30: 8) 

“Kwani tulichoka kwa kuumba mara ya kwanza. Bali wao 
wamo katika shaka tu juu ya umbo jipya. Na hakika tumemuumba 
mtu, nasi tunayajua yanayo mpitikia katika nafsi yake. Na Sisi tuko 
karibu naye kuliko mshipa wa shingoni mwake.” (Surat Qaaf, 50:15-16) 

Daima Mtukufu Mtume (M) alikuwa akitafakari juu ya Mwe- 
nyezi Mungu, Muumba wa Ulimwengu. Alikuwa akitafakari kwa 
muda mrefu bila kutikisika au kuhama. Vilevile aliulingania umma 
wake kwenye kutafakari juu ya viumbe na uumbaji,'^ na akatan- 
gaza kuwa tafakuri ni aina ya ibada yenye thamani ya kipekee.'^ 

0 

Mtukufu Mtume (^) anasema: “Mola wangu aliniusia kwam- 
ba mazungumzo yangu yawe ya dhikr ya kumkumbuka Mwenyezi 
Mungu. (Nami nawausia hivyo hivyo).” 

Wale wanaopenda huwa na hamu ya kuwakumbuka na kuwata- 
ja wanaowapenda. Kadiri unavyomkumbuka unayempenda, ndivyo 
upendo unavyoongezeka. Hivyo wale waliowahi kuonja ladha ya 
imani kwa Mwenyezi Mungu watajitahidi kuongeza upendo wao 
kwa kumkumbuka. 

Kumkumbuka Mwenyezi Mungu haina maana ya kuyasoma tu 
majina Yake matukufu, bali kuungiza upendo wetu Kwake ndani ya 
nyoyo zetu, katikati ya dhamiri na akili zetu. Ni kwa sababu hiyo 
kwamba Qur’an Tukufu inasema: 

“...Hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo 
hutua!” (Ra’d, 13: 28) 

Bibi Aisha (4i&) anasimulia kuwa daima Mtukufu Mtume (M) 


12. Daylami, II, 56. 

13. Ali al-Muttaqi, al-Kanz al-Ummal, XVI, 121. 






KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 2 


alikuwa katika hali ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu.*'' Allah 
Mtukufu anatutaka tumfuate Mtume (M) katika hilo: 

Na mdhukuru Mola Mlezi wako kwa wingi na mtakase 
jioni na asubuhi.” (Ali- Imran, 3: 41) 

“Mkisha sali basi mkumbukeni Mwenyezi Mungu mkisi- 
mama, na mkikaa, na mnapo jinyoosha kwa kulala...” (Nisaa, 4: 
103) 

Katika aya hii Mwenyezi Mungu Mtukufu anawaamuru waja 
wake waungane Naye kwa nyoyo zao muda wote, na wasiache 
kumkumbuka na kumdhukuru Mwenyezi Mungu hata wakati wa 
vita, wakati wa hofu na wakati wa hatari. 

Kumdhukuru Mwenyezi Mungu ni jambo muhimu sana katika 
kuufanya moyo uendelee kuwa kwenye njia iliyonyooka. Qur’an 
Tukufu inasema: 

“Wala msiwe kama wale walio msahau Mwenyezi Mungu, 
na Yeye akawasahaulisha nafsi zao. Hao ndio wapotovu.” (Hashr, 
59: 19) 

Mwenyezi Mungu aliwaambia Musa na Harun (8SS') walipok- 
wenda kwa Fir’auni: 

“Nenda, wewe na ndugu yako, pamoja na ishara zangu, wala 
msichoke kunikumbuka.” (Surat Ta Ha, 20: 42) 

Muumini ambaye moyo wake humkumbuka na kumdhu- 
kuru Mwenyezi Mungu kwa kusema: “Ewe Mola wangu!” hawezi 
kuzungumza uongo bali atazungumza ukweli, atafanya kila kitu 
kwa uadilifu, na kuwaonea huruma viumbe wote, kwa sababu sifa 
za Mwenyezi Mungu kama vile Mwingi wa Rehma na Mwenye 
kurehemu zitajionesha na kujidhihirisha ndani ya muumini anay- 


14. Muslim, Hayd 117. 





REHMA YA AJABU 


emkumbuka Mwenyezi Mungu na kuyadhukum majina Yake. 

Mwenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu akauunganisha 
moyo wake na Mwenyezi Mungu hufikia kwenye kilele cha juu 
kabisa cha ibada. Mtukufu Mtume (M) anasema: “Tofauti baina 
ya mtu anayemdhukuru Mwenyezi Mungu na yule asiyemdhukum 
ni kama tofauti iliyopo baina ya mtu aliye hai na mfu.” (Bukhari, 
Da'awat 66) 


0 

Mtukufu Mtume (^) anasema tena kuwa: “Mola wangu alini- 
usia kujifunza na kuzingatia pindi ninapotazama uumbaji Wake. 
(Nami ninawasia hivyo).” 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anawasifu waja wanaotazama 
uumbaji Wake kwa jicho la mazingatio na anatangaza kuwa 
anawafanya wazielewe ishara Zake. Aya za Qur’an zinawataka na 
kuwahimiza wanadamu kuyaona mambo yote yanayotokea kuwa 
ni mafunzo na mazingatio: 

“Je! Hawamtazami ngamia jinsi alivyo umbwa? Na mbingu 
jinsi ilivyo inuliwa? Na milima jinsi ilivyo thibitishwa? Na ardhi 
jinsi ilivyo tandazwa?” (Surat al-Ghaashiyah, 88: 17-20) 

“Kwani hawakutembea katika ardhi wakaona ulikuwaje 
mwisho wa walio kuwa kabla yao? Mwenyezi Mungu aliwaan- 
gamiza, na kwa makafiri hawa itakuwa mfano wa hayo.” (Surat 
Muhammad, 47: 10) 





Maarifa ya juu kabisa, katika sayansi na kiroho, ni kuwa na 
uelewa mkubwa wa ukweli wa uhai. Mawlana Jalaluddin Rumi 
(q.s) katika maneno yake kama vile “nilipikwa nikaungua” ana- 
ashiria kufikia kwake daraja hii. Katika kitabu chake maarufu cha 
Mathnawi anazungumza na tabia za viumbe na kuakisi juu ya hisia 





KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 2 


zao, huku akitafsiri hali zao. Miongoni mwa mazungumzo hayo ya 
kimaanawi ni pale anapozungumza na kuongea na uawaridi. 

Waridi lilipata manukato yake kwa kuendeleza usuhuha wake 
na mwiha. Lisikilize waridi utayajua hayo! Sikia linavyosema: 
Kwa nini niwe na wasiwasi ninapokuwa pamoja na mwiha? Nili- 
jifunza kutahasamu kwa kuuvumilia mwiha mhaya. Kwa kuwa 
pamoja na mwiha hu nilipata uwezo wa kuupa ulimwengu harufu 
nzuri na manukato. 

Yunus Emre, Sufi wa Kituruki, alifanya mazungumzo na ali- 
zeti. Alitamka maneno ya hekma na siri za ulimwengu kupitia ulimi 
na lugha ya alizeti. 

Sa’di al-Shirazi anasema: “Kwa akili zenye werevu, kila jani 
la kila mti linatoa kitahu cha maarifa ya Mwenyezi Mungu. Kwa 
akili zenye ujinga, miti yote kwa pamoja haitoi hata jani moja.” 

© 

Sifa hizo za kimaanawi kama vile tafakuri, kumdhukuru 
Mwenyezi Mungu, na kuchukua mafunzo kutoka kwenye uumhaji 
wa viumhe mhalimhali ni sharti la ukamilifu wa kiroho kupitia 
utakaso wa ulimwengu wa ndani. Mtukufu Mtume (^) alitamhua 
kuwa Mwenyezi Mungu alimuusia kuhoresha sifa hizo kwa nguvu 
zote naye akauusia umma wake kuwa makini katika masuala hayo. 

Imam Rahhani analieleza hili kwa ufasaha: “Muumini mzuri 
ni yule aliyeharikiwa kufuata mfano wa Mtume! Juhudi ndogo tu 
inayofanywa kwa imani madhuhuti na isiyotetereka hupata hadhi 
ya kuwa juhudi kuhwa na adhimu katika zama hizi ngumu kwa 
Uislamu...” (Al-Maktubat al-Rahhani, harua 44) 




Mwenyezi Mungu atujaalie sisi wote kuwa miongoni mwa 
waja Wake wenye hahati amhao hufuata kikamilifu mfano wa 





REHMA YA AJABU 


Mtume (M)- Mfumo wa maisha unaofuata njia ya Mtukufu Mtume 
(M) humuongoza mhusika kwenye wokovu hapa duniani na kesho 
akhera. Tiha pekee ya kupata furaha inapatikana ndani ya taratihu 
na tahia ya huruma ya Mtukufu Mtume (^). Tiha hiyo huyahadili- 
sha mateso ya dunia kuwa wokovu wa milele, machozi ya mau- 
mivu huhadilika kuwa tahasamu la milele. 

Adhama ya kidini tunayoifurahia katika ulimwengu huu ina- 
takiwa kuunganishwa na ukweli huu mtukufu, hapo tunaweza 
kutunukiwa furaha ya milele. Misingi hii inajumuisha tafakuri, 
kumdhukuru Mwenyezi Mungu na kutazama na kutaamali katika 
uumhaji wa viumhe mhalimhali. Pia inajumuisha kuyapamha mai- 
sha yetu kwa hali ya kimaadili ya Mtukufu Mtume (M) kwa uung- 
wana wa kuwatanguliza wenzetu na kushirikiana na wenzetu. 

Yatupasa kutamhua kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwa- 
umha wanaadamu ili wahitajiane. Kila jamii ina tajiri na maskini, 
na ina wenye nguhu na wanyonge. Unaweza kuuliza: “Kwa nini 
Mwenyezi Mungu amekuhali na kuruhusu watu wawe maskini?” 
Na jihu ni rahisi: Mwenyezi Mungu aliwakahidhi maskini kuwa 
amana kwa matajiri. Jukumu hili amhalo matajiri wamepewa kuli- 
tekeleza limetolewa na Mwenyezi Mungu Mwenyewe. 

Lau matajiri na wale wenye nguvu wangaetafakari kuwa 
wanaweza kujikuta katika nafasi ya wanyonge na maskini kwa ura- 
hisi kahisa, wangewasaidia wale walio katika mazingira magumu 
na kutekeleza jukumu lao kwa kuwaonyeeshea masikini mikono 
ya msaada. Kwa maana maisha ya duniani ni muda mfupi - si cho- 
chote ukiyalinganisha na maisha ya milele ya Akhera. Wakati huo 
huo, maskini wanaweza kufikia wokovu huko Akhera kwa kuwa 
wenye suhira na kumshukuru Mwenyezi Mungu hapa duniani. 





KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 2 


Mtukufu Mtume (^) anasema: “Ninaapa kwa Mwenyezi 
Mungu, ambaye uhai wangu uko mikononi mwake, kwamba bam- 
taingia peponi mpaka mburumiane.” Maswababa wakasema: “Ewe 
Mtume wa Allab! Hakika sisi tunaburamiana.” Mtukufu Mtume 
(^) akasema: “Sina maana ya kuburamiana nyinyi kwa nyinyi 
pekee. Ninamaana kuwa na buruma kwa viumbe wote - buruma 
inayojumuisba jumla ya viumbe wote!” (Hakim, IV,I85/73I0). 

Hivyo, yatupasa kusikiliza vilio vinavyotoka katika jamii yetu. 
Sbugbuli yetu kubwa yatakiwa kuwa ni kuwaburumia na kuwa- 
saidia wagonjwa na vikongwe wanaoisbi katika ukiwa, yatima, 
vijana walioatbirika na madawa ya kulevya, na wale wanaotaabika 
kwa sababu ya kutengwa kikabila na kidini. 

Furaba yetu bupatikana pale tunapoinyoosba mikono na nyoyo 
zetu kwa fakiri na maskini. Waislamu ni kama viungo vya mwili 
mmoja, bivyo kila mtu anayetenganisbwa nasi ni kama kiungo 
kinacbotenganisbwa na mwili wetu. Katika kuwabimiza Waislamu 
kudumisba msimamo buo wa umoja, Mtukufu Mtume (M) alisema: 
“Waislamu ni kama mwili mmoja katika kupenda, kuburumiana na 
kuteteana. Kiungo kimoja cba mwili kinapoumwa, viungo vingine 
vya mwili bupata tabu kwa kukesba na kuwa na boma.” (Bukbari, 
Adab 27; Muslim, Birr 66). 


Tufanye nini ili kufikia furaba ya dini, ambapo mwanadamu 
atapata ukombozi na uso wa basbasba ya Uislamu, wajinga 
wakaamka na waliotengwa wakafurabi? Yatupasa kulifikiria sana 
bilo. Yatupasa kutumia muda kufikria juu ya furaba ya kidini 
kwa Waislamu wanaoonewa na kubuzunisbwa ulimwenguni kote. 
Aina gani ya kadi ya salamu tunayotakiwa kuwatumia? Tutafan- 
yaje kuzinyoosba nyoyo na kuzipeleka dua zetu kwa Waislamu 
wanaokandamizwa, kwa yatima, kwa maskini wanajiona kama 
ndege waliovunjika mbawa? Je tunaweza kuwafanya watabasamu 







REHMA YA AJABU 


angalau mara moja? Hilo linaweza kutupatia raha ya kupata furaha 
ya kweli. 

Furaha ya kweli amhayo huwapeleka watu kwenye ukomhozi 
wa kweli itapatikana tu pindi tutakapotoa majihu ya chanya ya 
maswali hayo. Furaha iliyoje kwa wale wanaoishi kwa mujihu wa 
maadili ya Mtume! 

Tunamuomha Mwenyezi Mungu atujaalie tuwe na hisia za 
masumhuko ya Waislamu wenzetu ulimwenguni kote, azifanye 
nyoyo zetu ziwakumhuke na kuwafikia kupitia misaada mhalim- 
hali na kwa dua. Tunamuomha Mwenyezi Mungu aifanye milango 
ya Akhera kuwa sikukuu ya milele iliyopamhwa kwa furaha ya 
kiroho na kimaanawi! 

Amiin... 








SURA YA 3 


oMfano (^utnka (^atika oMaisha Qfa oMtume M 

&iaida (3^ oK{aadili Of^alipotukuka - 3 



lli kuisambaza dini hii vizuri, mja anahitaji kuwa na moyo 
mnyenyekevu uliopambwa kwa hekma za Qur’an na uso wenye 
furaha unaoonesha na kuakisi tabia ya bashasha ya Uislamu. 
Mtu huyo anapaswa kuwa alama ya kila zuri na jema na azung- 
umze lugha ya moyo. 









SURA YA 3 


Mifano Kutoka Katika Maisha Ya Mtume S 
KAiDA ZA MAADiLi YALIYOTUKUKA - 3 


Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwaomba viumbe wote, basa 
wanadamu, akawapa silika ya upendo. Maendeleo ya kirobo ambayo 
wanadamu buyafikia butegemea kiwango ambacbo tunaelekeza 
upendo wetu kwa Mwenyezi Mungu na kwenye kutenda matendo 
mema katika dunia bii ambayo ni cbumba cba darasa ambacbo 
ndani yake tunatabiniwa na Mwenyezi Mungu. Lengo la kipekee 
na la mwisbo la ubai na maisba ni upendo ambao utazifanya nyoyo 
zetu zipate makao na makazi ya amani, yaani Mwenyezi Mungu, 
ambaye alitupulizia robo Yake ndani mwetu. Kila aina ya upendo 
wa kiistiari na usiodumu ambao buelekezwa kwa vitu visivyokua 
sabibi bupotelea katika vicbocboro vya giza. Kama upendo wetu 
baumfikii Mwenyezi Mungu, utakuwa umepotea bure na bautaku- 
wa na cbocbote zaidi ya kuucbosba moyo. 


Mawlana Jalaluddin Rumi anaelezea ujinga wetu kubusu suala 
bili: “Haisbangazi kumuona kondoo akimkimbia mbwa mwitu, 
kwa sababu mbwa mwitu ni adui wa kondoo. Kinacbosbangaza ni 
kumuona kondoo akimpenda mbwa mwitu!” 

- 





REHMA YA AJABU 


Maumbile na ustawi wetu vinatutaka tuufanye upendo wa 
kumpenda Mwenyezi Mungu kuwa kitovu cha uhai na maisha 
yetu. Hivyo, upendo mwingin wote wa kiistiari unapaswa kutujen- 
gea ngazi ya kuelekea kwenye upendo wa kumpenda Mwenyezi 
Mungu. Hili ni lengo la kwanza na la asili la kuumbwa kwa mwa- 
nadamu. 

Njia fupi na rahisi zaidi ya kuufikia upendo wa Mwenyezi 
Mungu ni kumpenda Mtume (^), kipenzi cha Allah. Lengo hili 
linaweza kufikiwa kwa kumfuata katika kila kipengele cha maisha. 
Mwitikio wetu kwake unatakiwa kuwa kwa msingi wa upendo: 
mpendaji anatakiwa kupenda kila kitu kinachopendwa na mpend- 
wa wake. Msimamo huu wa nidhamu ya kumtanguliza Mwenyezi 
Mungu ndio msingi wa kumpenda. 

Upendo wa kumpenda Mtukufu Mtume (M) hujidhihirisha 
kwa kuwa na utulivu katika ibada, staha katika mahusiano binafsi, 
upole katika maadili, ulaini wa moyo, ung’aavu wa uso, hali ya 
kiroho katika maongezi, na kina katika mtazamo na uelewa. Che- 
mchem pekee inayoweza kutoa uzuri wote huu ni Muhammad (^). 

Kwa hakika, nyoyo zetu zinaweza kufaidika kikamilifu na 
moyo wa Mtukufu Mtume (^) iwapo tu tutakuwa kama vipep- 
eo wanauozunguka mwanga. Mawlana Jalaluddin Rumi anatupa 
mifano kadhaa ya jinsi upendo wa Mwenyezi Mungu ulivyoenea 
na kusambaa katika ulimwengu. Mifano hii inatupatia fursa ya 
kuupima upendo wetu kwa Mtume (^): 

Nondo wasiokuwa na idadi huchupa ndani ya moto kwa ajili 
ya upendo. Hupapatika ndani ya moto na kuungua, huku wakisema 
katika lugha ya hali zao: “Kuwa kama mimi!” 


Mshumaa huwaka na kulia. Hujisalimisha mbele ya moto 
na kuteseka sana. Hutoa mwanga huku ukinyauka kwa machozi. 





KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 3 


Mshumaa husema: “Ni kazi hure kutumia dhahahu na fedha kwa 
ajili ya kujinufaisha. Kama wataka faida ya kimaanawi, ungua na 
uyeyuke kama mimi!” 

Mtume (^) amhaye tunampenda sana alilia tena na tena, 
akasema, “Umma wangu, umma wangu!” Upendo na humma ali- 
yokuwa nayo kwa umma wake ni zaidi ya upendo na humma ya 
mama kwa wanaye. Daima alikuwa na wasiwasi kuhusu hali ya 
umma wake Siku ya Kiyama, na alipata mateso mengi ili kuwao- 
koa watu wake. Alisema, “Nilikumhwa na masaihu na mateso 
makuhwa katika njia ya Mwenyezi Mungu amhayo hayakumpata 
yeyote kahla yangu.” (Tirmidhi, Qiyamah 34/2472). 

Mtukufu Mtume (^) aliwaamhia Maswahaha: “Kuweni maki- 
ni! Hakika uwepo wangu ni kinga kwenu, na nitaendelea kuwa 
hivyo haada ya mauti yangu. Nitaendeleakuwaomhea kwa Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu, nikisema, ‘Umma wangu, Umma wangu!’ 
mpaka itakapopulizwa parapanda ya mwisho.” (Ali al-Muttaqi, 
al-Kanz al-Ummah, juzuu 14, uk. 414). 

Yatupasa kumpenda kwa dhati Mtukufu Mtume (^) kwa ajili 
ya maisha yetu ya akhera kuliko tunavyozipenda nafsi zetu, kwa 
maana alitwamhia, “Muumini atafufuliwa pamoja na Yule anayem- 
penda” (Bukhari, Adah 96). Waislamu wote wanatakiwa kuonesha 
mshikamano na umma wa Mtume (^) kwa kuwa aliupenda sana... 
Mshikamano huo unaonesha ni kwa kiasi gani tunampenda. 

Hapa Mtukufu Mtume (^) anatuusia mamho mawili amhayo 
tunaweza kuyatumia kama mtaji na rasilimali ya kuwekeza kwa 
ajili ya dunia na akhera yetu. 


1. “Mola wangu aliniusia kumsamehe kila anayenitendea 
uhaya (mimi hinfasi). (Hivyo ninawausia kunifuata katika hilo.)”'^ 





15. ibrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, XVI, 252, no. 5838. 







REHMA YA AJABU 


Msamaha huwa na thamani pale mtu anaposamehe hali ya 
kuwa anauwezo wa kuadhihu lakini yeye akaamua kusamehe. 
Tahia hiyo huonesha upendo wetu kwa viumhe kwa ajili ya upendo 
wetu kwa Muumha wa viumhe hivyo. Muislamu anatakiwa kuwa 
na unyenyekevu wa kutosha kumfanya aachane na kisasi, na 
kumuachia Mwenyezi Mungu hukumu ya wakosaji hao Siku ya 
Hukumu. Kitendo hicho cha kusamehe ni kitendo cha ukomavu wa 
moyo uliotakasika na ni sifa ya waumini safi wenye staha. Muu- 
mini anapoendelea kuwasamehe wale wanaomkosea, naye hupata 
msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Sayyidna Umar anasema, “Asiyewahurumiwa watu hata- 
hurumiwa. Asiyesamehe hatasamehewa” (Bukhari, al-Adah al- 
Mufrad, uk. 415, 371). 

Nafsi zetu hazipendi kusamehe. Hivyo, kusamehe kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu ni amali yenye uhora mkuhwa sana. Kwa kuwa 
thamani ya amali hutegemeana na ugumu wake, Mwenyezi Mungu 
mtukufu huutamhua msahamaha wetu kwa kiwango tunachojita- 
hidi kusamehe. 

Mtu mmoja aliyekuwa na udhaifu wa kuishinda ghadhahu 
yake alimtaka Mtukufu Mtume (^) amuusie. Mtukufu Mtume (^) 
akamwamhia, “Usikasirike!” Mtu huyo akarudia swali hilo mara 
tatu. Katika mara zote hizo, jihu la Mtukufu Mtume (^) halikuh- 
adilika. (Bukhari, Adah 76) 

Mtukufu Mtume (^) aliutaka umma wake kuimarisha tahia 
ya kusamehe. Alisema, “Msiwe kama wale wasemao, ‘watu waki- 
tutendea wema, nasitutawatendea wema. Wakitutendea uhaya, tut- 
awatendea uhaya.’ Fanyeni mazoea ya kuwatendea wema wale 
wanaowatendeeni wema na vivyo hivyo kwa wale wanaowaten- 
deeni uhaya!” (Tirmidhi, Birr 63/2007). Kuna methali moja ya 
Kituruki inagusia suala hilo hilo: “Watu duni ndio hurejesha wema 

- 






KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 3 


kwa wema- wale wakomavu hurejesha wema wanapotendewa 
uhaya.” Kwa hakika amali hiyo ni mhinu na njia ya mafunzo ya 
kimaanawi na ya kiroho. 

Pindi adui anapofanya uhaya halafu akarejeshewa wema, 
moyo wake unaweza kulainika na uhasama ukayeyuka. Kwa 
kusamehe, aduia anaweza kuwa rafiki, na rafiki akazidi kuwa rafiki 
wa karihu zaidi. 

Qur’an Tukufu inasema; 

“Mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa lilio jema 
zaidi. Hapo yule amhaye haina yako naye pana uadui atakuwa 
kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu.” (Fussilat, 41:34) 

Ihn Ahhas (4i&) anasema katika kuitafsiri aya hiyo: “Kifungu 
kisemacho “lilio jema zaidi” kina maana ya kuwa na suhira na 
uvumilivu wakati wa hasira, na kusamehe pindi unapotendewa 
uhaya. Mwenyezi Mungu huwaokoa wale wenye kuweza kufanya 
hivyo, akawafanya maadui zao wasalimu amri na kuwa marafiki.” 
(Bukhari, Tafsir 4I/I) 

Historia imethihitisha kuwa hinadamu amenufaika mno na 
tahia ya kusamehe. Kusamehea kuwaepusha wanadamu na shari, 
dhulma na unyanyasaji, ikawaamsha wengi kutoka kwenye uja- 
hili wa kimaadili... Mojawapo katika matukio hayo lilitokea pindi 
Mtukufu Mtume (^) alipoifungua Makka na kutangaza msamaha 
kwa watu wa mji huo. Aliwahutuhia watu hao waliokuwa wame- 
kusanyika kwenye Kaahah: “Enyi watu wa Makkah! Mnadhani 
nitafanya jamho gani juu yenu?” 

Wakajihu: “Tunatarajia wema kutoka kwako. Kwani wewe ni 
ndugu mwenye moyo wa ukarimu na ni mwana wa ndugu yetu pia. 
Tunaamini unatujali!..” 





REHMA YA AJABU 


Mtukufu Mtume (^) akasema: “Ninawaambia yale yaliyosem- 
wa na Nabii Yusufu kuwaambia ndugu zake: ‘Leo hapana lawania 
juu yenu. Mwenyezi Mungu atakusameheni, naye ni Mwingi wa 
kurehemu kuliko wote wanao rehemu.' (Yusufu, 12: 92)” 

Mtukufu Mtume (^) alikuwa na uwezo wa kuwacbukua kama 
mateka waabudu wa Makka ambao walikuwa wamewatesa Waisl- 
amu kwa miaka mingi, lakini badala yake aliwasamebe na kuwaa- 
cba bum.''’ Nyoyo za waabudu masanamu zililainika na wengi wao 
wakaisbia kuingia katika Uislamu. 

0 

Wakati bibi Zaynab, binti mpendwa wa Mtukufu Mtume (^), 
alipokuwa akibamia Madina kwenda kuungana na baba yake, mtu 
mmoja aitwaye Habbar ibn Aswad alimtupia mkuki. Zainab ali- 
dondokea juu ya jiwe na kuumia vibaya sana. Alikuwa mjamzito 
na bivyo ujauzito wake ulibaribika kutokana na tukio bilo. Baadaye 
alifariki dunia kutokana na majeraba na maumivu aliyoyapata. 
Pindi Waislamu walipoikamata Makka, Habbar ambaye alikuwa 
amesbafanya jinai nyingine nyingi dbidi ya Waislamu alikimbia. 

Siku moja, Mtukufu Mtume (^) akiwa amekaa pamoja na 
Maswababa, Habbar alikuja mbele yake. Alisilimu na kuomba 
msamaba kwa makosa na jinai zake alizowabi kuzitenda. Mtukufu 
Mtume (M) alimsamebe na kuwakataza Maswababa wasimtendee 
ubaya kwa makosa aliyokuwa ameyatenda buko nyuma.'’ Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an: 

“Sbikamana na kusamebe, na amrisba mema, na jitenge na 
majaabili.” (’Araf, 7: 199) 

Mtukufu Mtume (^) alikuwa akisamebe makosa yote bin- 


16. Ibn Hisham, IV, 32; Waqidi, II, 835; Ibn Saad, II, 142-143. 

17. Waqidi, al-Maghazi, II, 857-858. 






KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 3 


afsi yanayotendwa dhidi yake. Hata hivyo, alikuwa akihakikisha 
haki inatendeka kama makosa husika yamefanywa dhidi ya jamii. 
Katika hali hiyo, hakuwa akimruhusu mtu kuingilia kati kwenye 
adhahu dhidi ya mhalifu. Kama uhalifu uliofanywa umeilenga 
jamii moja kwa moja, hasi haki za watu lazima zilindwe. Kama 
uhalifu dhidi ya umma ukisamehewa, hasi hatua hiyo hufungua 
milango ya dhulma kutendeka zaidi. 

Miongoni mwa sifa za kipekee za Mtukufu Mtume (^) ali- 
kuwa akisamehe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Aliwasamehe 
hata wale waliomnyanyasa na kumtesa wakati akifikisha ujumhe 
wa Mwenyezi Mungu, akawaomhea kwa Mwenyezi Mungu awa- 
ongoze kwenye njia yake na awape hadhi na heshima ya Uislamu. 
Siku moja Mtukufu Mtume (^) alipigwa mawe na waahudu 
masanamu wa Taif. Malaika Jihril (8SS') akamjia na kuwamhia 
kuwa alikuwa tayari kuwaangamiza watu hao kama ataomhwa 
kufanya hivyo. Lakini Mtukufu Mtume (^) alimjihu: “Hapana! 
Ninatumai kupata kizazi kutoka watu hawa amhacho kitamuahudu 
Mwenyezi Mungu peke yake.” (Bukhari, Bad" al-Khalq 7; Muslim, 
Jihad 111) Haukupita muda mrefu, watu wa Taif wakaingia katika 
Uislamu kutokana na dua hii ya Mtukufu Mtume (^). 

© 

Mtu mmoja aitwaye Mistah, maskini aliyekuwa akipata msaa- 
da wa kifedha kutoka kwa Ahu Bakr (4®), aliungana na watu 
waovu waliomzushia hihi Aishah, hinti wa Ahu Bakr. Kitendo 
kilichofanywa na Mistah kilimuumiza sana Ahu Bakr. Uzushi na 
tuhuma hizo zilimuathiri mama wa ummah, hinti wa Ahu Bakr na 
mke wa Mtukufu Mtume (M)- Ahu Bakr (^) aliudhika sana kwa 
kitendo cha Mistah na kuapa kuwa hatamsaidia tena. Mistah na 
familia yake wakaumizwa sana na hatua hiyo ya Ahu Bakr. Mwe- 
nyezi Mungu akateremsha aya ifuatayo: 





REHMA YA AJABU 


“...Je! Nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni?” 
(Nur, 24:22). 

Ahu Bakr aliposikia aya hiyo akasema: “Naam, ninataka 
kusamehewa!” Alituhu kutokana na hasira yake, akaendelea kump- 
atia Mistah msaada wa kifedha kama zamani (Bukhari, Maghazi 
34; Muslim, Tawhah 56). 

Mwenyezi Mungu ndiye msamehevu mkuu. Waislamu hupata 
furaha ya kusamehe kwa kadiri ya upendo wa kumpenda Mwe- 
nyezi Mungu ulio katika nyoyo zao. Wale wapendao kuonja ladha 
ya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu wanatakiwa kusamehe 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ushindi wa kiroho na kimaanawi 
huwaendea wale wanaowasamehe kwa hiari watu wanaowako- 
sea... 

2. Mjumhe wa Mwenyezi Mungu daima alikuwa akiwausia 
umma wake kuwa: “Mola wangu ameniusia kuamrisha mema na 
kukataza mahaya. “Nami nawausia kunifuata katika kufanya hivyo." 

Kuamrisha mema na kukataza mahaya ndiyo kazi kuhwa na 
muhimu sana amhayo mtu anaweza kuifanya kwa ajili ya watu. 
Huduma hiyo ni matokeo ya kuwapenda viumhe kwa ajili ya 
Muumha. Kwa hali hiyo, kuwaita na kuwalingania watu kwenye 
njia sahihi ni kazi tukufu. Kazi hiyo imeitwa kuwa ni “kazi ya 
mitume.” Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an 
Tukufu: 

“Na kwa yakini tutawauliza wale walio pelekewa Ujumhe, na 
pia tutawauliza hao Wajumhe.” (Surah 'Araf, 7:6) 

Mtume Muhammad (M) alijipa jukumu la kuwaita na kuwalin- 
gania watu kwenye njia ya haki. Wakati wa Hijja yake ya mwisho 
ijulikanayo kama “Hijja ya Kuaga”, aliwauliza watu iwapo alikuwa 
amefanya kazi yake kikamilifu. Kwa kuwa sisi ni umma wake, kazi 

o yake ni kazi yetu pia. 

- 





KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 3 


Qur’an Tukufu inasema: 

“Na ni nani mbora wa kusema kuliko aitaye kwa Mwenyezi 
Mungu na akatenda mema, na akasema: Hakika mimi ni katika 
Waislamu?” (Fussilat, 41/33). 

“Na uwe kutokana na nyinyi umma unao lingania kheri na 
unao amrisha mema na unakataza maovu. Na hao ndio walio fani- 
kiwa.” (A1 'lmran, 3/104) 

Mtukufu Mtume (M) anasema: “Ninaapa kwa Mwenyezi 
Mungu kwamba, Mwenyezi Mungu akimuongoza kwenye Uislamu 
mtu mmoja kupitia mkono wako ni bora kwako kuliko kumiliki 
ngamia wekundu [mali iliyokuwa na thamani zaidi wakati huo].” 
(Bukhari, Ashab al-Nabi 9) 

Furaha iliyoje kwa waumini watakaopata thawabu na malipo 
hayo adhimu! Mtukufu Mtume (^) anasema tena: “Mwenye kulin- 
gania kwenye njia ya haki hupata thawabu sawa na wale wanaom- 
fuata, bila kunpuguzwa malipo ya wale wanaomfuata.” (Muslim, 'llm 
16) 

Malipo na thawabu zitokanazo na matendo yanayofanywa 
kwa ikhlasi na kutaka radhi za Mwenyezi Mungu pekee huwa ni 
kubwa zaidi. Hivyo, ni wajibu wetu kuwaonya makafiri na wais- 
lamu wajinga ambao hawana imani thabiti, na kuwataka kufuata 
njia ya kweli. Bila shaka hili litakuwa na msaada kwao na tutapata 
Baraka na neema kwa kuwaita na kuwalingania kwenye njia ya 
Mwenyezi Mungu. 

Kwa hakika, kazi na juhudi zetu za kuwalingania na kuwaita 
watu kwenye njia ya Mwenyezi Mungu ni ishara tosha kuwa tuna 
ikhlasi katika imani yetu. Mtukufu Mtume (^) anasema: “Mwe- 
nye kushuhudia uovu, hasi aurekebishe kwa mkono wake. Kama 
hawezi, basi kwa maneno. Na kama hataweza, basi alichukie 
moyoni mwake. Na hilo chaguo la mwisho ndio kiwango cha chini 

- 





REHMA YA AJABU 


kabisa cha imani.” (Muslim, Iman 78) 

Kuna maonyo makali kwa wale wanaopuuzia kuwaita watu 
kwenye njia ya kweli. Mtukufu Mtume (^) anasema: “Ninaapa 
kwa Mwenyezi Mungu ambaye nafsi yangu iko mikononi Mwake, 
kwamba mtakapoacha kuamrisha mema na kukatazama mabaya, 
Mwenyezi Mungu atawateremshia ghadhabu Yake. Baada ya hapo 
mtaomba kusamehewa, lakini dua zenu hazitajibiwa.” (Tirmidhi, 
Fitan 9) 

Hata hivyo, tunatakiwa kuchunga kanuni na misingi ya 
kuwaita na kuwalingania watu kwa Mwenyezi Mungu. Vinginevyo, 
juhudi zetu zinaweza kuleta athari hasi badala ya kuwa na faida na 
athari chanya. Tunatakiwa kujua kwa undani kabisa maana ya 
jambo sahilii na jambo jema. Mtu mjinga asiyejua kile anachoki- 
fanya lazima kitakumbwa na makosa kimuundo na kimaudhui. 

Msingi wa daawah nzuri ni elimu, maarifa na moyo safi. Bila 
maarifa na hekma hatuwezi kupata mafanikio, inakuwa kama mwe- 
nyeji anayempa mgeni wake kikombe kitupu kisichokuwa na kitu. 

Haifai kwa mtu mtovu wa maadili na aliyeathiriwa na ubinafsi 
na umimi kujishughulisha na kazi ya kuwaita watu kwa Mwenyezi 
Mungu. Mtu kama huyo anaweza kusababisha matokeo mabaya 
kabisa. Ili aweze kutangaza dini hii vizuri, anahitaji kuwa na moyo 
mnyenyekevu uliopambwa kwa hekma za Qur’an Tukufu na wajihi 
unaoakisi tabia ya Uislamu ya kutabasamu. Anatakiwa kuwa alama 
ya mema na mazuri, na kuzungumza kwa lugha ya moyo. 

Kazi ya kuwalingania na kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu 
inatakiwa kuambatana na wema na ukarimu pamoja na tabia ya 
Uislamu ya huruma. Sifa hizo zitawafanya wale wanaomsikiliza 
wawe tayari kuupokea ujumbe anaotaka kuwapatia. Kwa sababu ni 
tabia yetu sisi wanadamu kuupokea vizuri muamala mzuri na tabia 

- 





KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 3 


ya heshima tunayofanyiwa. 

Mtu anayewalingania na kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu 
anatakiwa kutoyaangalia makosa na dosari za zamani za wale 
anaowalingania, kwa maana wasikilizaji wana haki ya moja kwa 
moja ya kujifunza ujumhe huo. Mlinganiaji hatakiwi kumhagua 
mtu katika ujumhe wake, hali anatakiwa kutamhua kuwa miti 
mingi humea kutoka katikati ya mawe, na kwamha huruma na 
ukarimu wa Mwenyezi Mungu hauna mipaka wala uhaguzi. 

Mtukufu Mtume (^) hakuwafungia milango ya ujumhe wa 
Uislamu watu kama Hahhar ihn Aswad, amhaye alisahahisha kifo 
cha hinti wa Mtukufu Mtume (^), hihi Zaynah; au Ikrimah ihn 
Ahi Jahl aliyefanya kila aina ya matendo ya uadui dhidi ya Waisl- 
amu mpaka ilipofunguliwa Makkah; au Wahshi aliyemuua ami wa 
Mtukufu Mtume (M), Sayyidna Hamza (4®); au Hind, mke wa Ahu 
Sufyan, aliyelitafuna kinyama ini la Sayyidna Hamza ( 4 ^ 0 ). Haid- 
huru kama mtu anayelinganiwa ana kashfa nzito kama za Fir’auni: 
hatakiwi kuhaguliwa katika wito wa kuwalingania watu kwa Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu. Mwenyezi Mungu Mtukufu alipomuamuru 
Nahii Mussa (8^1) kwenda kwa Fir’auni, amhaye alijitangaza kuwa 
ni mungu, alimpa maagizo ya kumlingania Fir’auni kwa ulaini. 

Mwenye kuwalingania na kuwaita watu kwenye Uislamu 
anatakiwa kuhuhiri na kutangaza ukuhwa wa rehma na hurma 
ya Mwenyezi Mungu kwa wakosefu amhao wamekata tamaa ya 
kusamehewa. Qur’an Tukufu inasema: 

“Sema: Enyi waja wangu walio Jidhulumu nafsi zao! Msi- 
kate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi 
Mungu husamehe dhambi zote. Hakika Yeye ni Mwenye kusamehe, 
Mwenye kurehemu. Na rejeeni kwa Mola wenu Mlezi, na silimuni 
kwake, kabla ya kukujieni adhabu. Kisha hapo hamtanusuriwa. ” 
(Zumar, 39:53-4) 





REHMA YA AJABU 


Tunatakiwa kuwa na maneno mazuri na yenye hekma wakati 
wa kuwaita kwa Mwenyezi Mungu wale watu ambao wanajiona 
kuwa wamekwama katika maisha yaliyojaa dhambi. 

Hivyo ni wajibu wetu kama waumin kujitahidi sana kuwal- 
ingania na kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu bila kuwapuuza. 
Tunatakiwa kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu kama 
matokeo ya juhudi zetu. Tusiifanye kazi hii kwa ubinafsi, tuki- 
waza “kujiokoa” sisi wenyewe. Bali tunatakiwa kufanya juhudi ya 
kuhakikisha misingi ya Uislamu inajulikana na kutangazika kwa 
watu wote. 

Moyo una uwezo mkubwa sana wa kusoma maana na siri za 
viumbe. Mwenyezi Mungu Mtukufu ameonesha hekma kubwa 
kupitia viumbe Vyake, na ameviumba kwa idadi isiyokuwa na 
kikomo. Ulimwengu ni darasa lenye kuvutia kwa wale waliotu- 
nukiwa tunu na utayari wa kujifunza. Marafiki hao wa Mwenyezi 
Mungu kama Mawlana Jalaluddin Rumi na Yunus Emre wamekuwa 
wanafunzi nyota katika darasa hili. Walipata hekma za kimaanawi 
kutoka katika siri za ulimwengu huu, na kwa kile walichojifunza, 
waliendelea kutawanya manukato ya kiroho na kimaanawi kwenye 
nyoyo zenye shauku. 

Mola wetu aliufungua ulimwengu wote kama kitabu ambacho 
ndani yake tunatakiwa kujifunza. 

Mola wetu ameweka masomo mengi ndani viumbe vyote, kwa 
ajili ya nyoyo zenye kuwa na hisia na macho yenye kuweza kuona. 
Ishara yake inatuvuta na kutupeleka kwenye hekma ya kujitolea. 

Nyuki huishi kwa wastani wa siku 45. Katika kipindi hicho 
huzalisha asali, lakini kiwango inachokitengeneza huwenda kikawa 
mara mia zaidi ya mahitaji yake. Maisha ya nyuki sio kwa faida ya 
0 nyuki mwenyewe, bali ni kwa faida yaw engine. 

- 





KAIDA ZA MAADILIYALIYOTUKUKA - 3 


Matunda ya mtu wa mplamu (mti unaofanana na mzambarau) 
yana mbegu ambazo huifanya jamii ya mti huo uendelee kuishi. 
Lakini mti huo huzalisha matunda mengi zaidi ya kiwango kina- 
chohitajika ili kuzaliana. Mti huo hutoa matunda mengi ili jamii 
nyingine zifaidike nayo. 

Hii ni miongoni mwa mifano ya ajabu ya uungwana wa kuwa- 
jali zaidi wengine, ambayo Mwenyezi Mungu Mtukufu ameione- 
sha ndani ya viumbe Vyake. 

Mola wetu ametuletea mti wa mbuyu kutuambia maisha haya 
ya dunia ni kitu gani. Mti huo mkubwa hupoteza majani yake 
wakati wa majira ya baridi; na kwa kufanya hivyo, hutuambia 
kimya kimya kuwa kifo kipo. Wakati wa majira ya kuchipua, 
hutuonesha kuwa suala la kufufuliwa baada ya kifo ni la kweli. 
Mbuyu hauzai matunda, na haufai kwa mbao. Uhai wake unapo- 
fikia kikomo unaweza tu kutumika kama kuni. Mti huo unatuonya 
kimya kimya: “Tahadhari, na tambua kuwa wewe ni kiumbe mwe- 
nye kufa. Usiwe kama mimi nisiyekuwa na matunda!” 

Tunatakiwa kuwa kama mzaituni, na kuwa na stadi mbalimba- 
li zinazowapa faida kubwa wengine. Mzaituni hauna gogo kubwa, 
lakini huanza kuzaa matunda ndani ya mwaka mmoja, na huen- 
delea kutoa matunda mpaka mwisho wa uhai wake. Waridi nalo 
kutuambia: “Siku zote ninatabasamu kwa rangi na harufu yangu, 
lakini ninavumilia miba mingi mwilini mwangu. Ninakuusia kuwa 
kama mimi!” 

Usatawi bila kuwajali wengine, afya na madaraka au elimu 
bila shukrani - yote hayo ni sawa na kuwa mfu kama mti wa 
mbuyu. Ni jambo muhimu sana kwa waumini kuwa kama mti 
wenye matunda, na kujitahidi kuzaa matunda muda wote. 

Watu wenye imani wanatakiwa kujiuliza: “Ni kwa kiwango 





REHMA YA AJABU 


gani ninatafakari na kutenda kwa maslahi yangu binafsi? Ni kwa 
kiwango gani ninawafikria watu wengine wenye shida? Ninajitolea 
kwa kiwango gani? Vitu kama vile nyuki, mawaridi, mplamu na 
mzeituni vina maana gani kwangu?” 

Kwa kuwa mwanadamu ana hadhi na heshima kubwa zaidi ya 
nyuki au mti, tunatakiwa kufanya juhudi kuwa na faida zaidi kwa 
viumbe kuliko nyuki au mti. Mwanadamu ndiye kiumbe mwenye 
hadhi ya juu kabisa kuliko viumbe wote wa Mwenyezi Mungu. 
Hivyo, tunapaswa kujihudumia mara moja, lakini tuwahudumie 
wengine mara elfu moja. Qur’an Tukufu inasema: 

“...Na wanakuuliza watoe nini? Sema: Kilicho chepesi.” 
(Baqarah, 2:219) 

Tunamuomba Mola wetu atujaalie kumjua na kumshuku- 
ru kwa fadhila zote alizotujaalia, na atufanye kushikamana na 
matakwa yake katika kipindi chote cha maisha yetu. Tunamuomba 
Mwenyezi Mungu atujaalie kuwa watu watakaowafaa wengine 
katika nyanja zote, katika maneno yetu, katika matendo yetu na 
katika mwenendo wetu, na tujaalie kuwa miongoni mwa waumini 
wa kweli. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujaaliea kutafakari na 
kutenda kulingana na matakwa Yake! 

Amiin! 








SURA YA 4 


(^uwapmda C^atu C^a cdK'pumha 
Qf^a oM'tume M 



Watu wa Nyumbaya Mtukufu Mtume M walipata 
fursa ya kuushuhudia kwa karibu zaidi uzuri wa 
wajihi wake, ufasaha wa maneno yake, na adabu 
na staarabu wa mwenendo wake. Walipata upendo 
maalumu wa Mtukufu Mtume H kwa maana aliwalea 
yeye mwenyewe, kimatendo na kitabia. 









SURA YA 4 


KUWAPENDA WATU WA NYUMBA YA 
MTUME ^ 


Mtukufu Mtume (^) anasema: “Mpendeni Mwenyezi 
Mungu kwa amewatendea wema na ukarimu. Nipen- 
deni mimi kwa sababu Mwenyezi Mungu anawapen- 
da, na ipendeni familia yangu kwa Sababu mnanipen- 
da!” (Tirmidbi, al-Manaqib, 31/3789) 


Upendo na Urafiki 

Upendo na urafiki bumea kutokana na bisia na matendo ya 
pamoja. Kadiri watu wanavyosbirikiana vitu mbalimbali baina yao, 
ndivyo wanavyozidi kuwa na bisia za upendo na urafiki. Upendo 
bujidbibirisba kikamilifu pindi unapoziona sifa zako ndani ya yule 
unayempenda. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anawapenda waja ambao ndani 
mwao anaziona sifa Zake nzuri, na buwakubalia kuwa karibu Naye. 
Nabii Yaqub alimpenda sana mwanaye Nabii Yusufu (8®1) 
kuliko watoto wake kumi nambili kwa sababu aliona bisia, fikra, 
stadi na sifa zake mwenyewe zikijiakisi kwa Yufusu (8^1). Mion- 
goni mwa Waislamu, wale ambao waliakisi sifa za Mtukufu Mtume 




REHMA YA AJABU 


(^) walionekana sana, na kwa hivyo walipendwa mno, na watu hao 
ni watu wa familia yake, watu wa nyumha ya Mtukufu Mtume (^). 

Watu wa Nyumha ya Mtukufu Mtume (M) walipata fursa ya 
kuushuhudia kwa karihu zaidi uzuri wa wajihi wake, ufasaha wa 
maneno yake, na adahu na ustaarahu wa mwenendo wake. Walipata 
upendo maalumu wa Mtukufu Mtume (^) kwa maana aliwalea 
yeye mwenyewe, kimatendo na kitahia. 

Watu wa Nyumha yake walitoa gharama kuhwa, nyoyo na 
roho zao, katika kipindi chote cha maisha yao kwa ajili ya thamani 
ya upendo wa Mtukufu Mtume (^). Walipitia njia yenye tahu na 
mashaka kama aliyopita Mtukufu Mtume (^) hapo zamani. Watu 
hulipa gharama ya upendo wao, hususan wale wanaopenda kwa 
dhati, na gharama kuhwa kahisa inayotolewa katika dunia hii ni 
gharama ya kumpenda Mwenyezi Mungu. Watu wa Nyumha ya 
Mtume (M) walipata fursa ya kuilipa gharama hiyo. Walikuwa na 
dhamira kuhwa, na walikuwa na unyofu wa hali ya juu kahisa wa 
kiroho na kimaanawi. 

Watu wa Nyumba ya Mtume (Ahlul-Bayt) 

Ahlulbayt ina maana ya Watu wa Nyumha - yaani nyumha ya 
Mtukufu Mtume (^), Fakhari ya Ulimwengu. Ni watu watukufu 
waliolelewa moja kwa moja na hekma na maadili ya Mtukufu 
Mtume (^). Wao ni walimu wa umma wa Kiislamu, mnara wa 
udhati na kushikamana na Mtume (M)- 

Neno Ahlul-Bayt, mwanzo kahisa hutumika kwa wanafamilia 
ya Mtukufu Mtume (^), na kwa msingi huu humjumuisha Mtume 
(^) na familia yake pana - Ali, Ja’far, Aqil, Ahhas na familia zao 
- Allah awe radhi nao wote. Kama ilivyo wajihu kwa Waislamu 
kumtakia rehma Mtukufu Mtume (^), vivyo hivyo ni wajihu kwao 





KUWAPENDA WATU WA NYUMBA YA MTUME M 


kuwaheshimu na kuwapenda Watu wa Nyumha ya Mtume (^). 

Ni kawaida kwa mtu kukipenda chochote kinachomkumhu- 
sha kuhusu mpendwa wake. Upendo huo unaweza kwenda mhali 
zaidi mpaka kuvipenda vitu, tahia na sehemu zinazomtamhulisha 
mpendwa wake. Tunapompenda mtu, humkumhuka tunapoona 
mtu mwenye sifa na tahia kama zake, na hivyo humuita mtu huyo 
kwenye vikao vyetu. Ukuhwa wa jamho hili hutegemea ukuhwa wa 
upendo wetu. Tunapompenda mtu sana, mfumo wa uvaaji wake, 
ukaaji wake na utemheaji wake huingia nyoyoni mwetu. Shauku ya 
Waislamu kwenda kuliona joho la Mtukufu Mtume (^) au ndevu 
zake ni mfano makhsusi wa taathira ya upendo huu. 

Upendo wa juu kahisa ni upendo wa Mwenyezi Mungu. Kisha 
nafasi ya pili ni ya upendo wa Mtukufu Mtume (^). Wale wanaom- 
penda sana Mtukufu Mtume (^) huwapenda pia watu wa nyumha 
yake na kufuata mwenendo wao. 

Zaydn ihn Arqam (4^0) anasema: “Siku moja Mtume (^) 
alituhutuhia akiwa amesimama jirani na honde la Khum haina 
ya Makka na Madina. Akaanza kumhimidi Mwenyezi Mungu 
Mtukufu na kutuusia kwa kusema, ‘Enyi watu! Mimi pia ni mwa- 
nadamu. Muda si mrefu mjumhe kutoka kwa Mola wangu, malaika 
Jihril, atanijia. Nitaitika wito wa Mola wangu na kuondoka. 
Ninakuachieni vitu viwili muhimu. Cha kwanza ni Kitahu cha 
Mwenyezi Mungu, amhacho kitakuongozeni kwenye njia iliyon- 
yooka. Kifuateni kwa moyo na hidii’. Mtume (^) alizidi kutuusia 
kuhusu kuifuata Qur’an, kisha akasema, “Pia ninawaachieni watu 
wa nyumha yangu. Muogopeni Mwenyezi Mungu na muwa- 
heshimu watu wa nyumha yangu! Muogopeni Mwenyezi Mungu 
na muwaheshimu watu wa Nyumha yangu!”’ 


Wasikilizaji wakamuuliza Zayd ni nani watu wa Nyumha ya 





REHMA YA AJABU 


Mtume na kama wake wa Mtume ni katika watu wa nyumba yake. 
Zayd akajibu, “Wake zake pia ni watu wa nyumba yake. Lakini 
walio mubimu katika watu wa nyumba ya Mtume ni Ali, Aqil, 
Ja’far na familia ya Abbas, ambao wamebaramistiiwa kucbukua 
Zaka.” (Muslim, al- 

Fada’il al-Sababab, 36) 

Salman ni Katika Sisi 

Mbali na watu wa Nyumba ya Mtume (^) kwa damu na nasaba, 
kuna wengine wa kirobo. Salman al-Farisi ( 4 ^ 0 ), ingawa ni mgeni, 
alionesba tabia na mwenendo mkubwa wa Kiislamu kiasi kwamba 
watu wa Makka na Madina walidai kuwa Salman anatokana na 
jamii zao. Lakini Mtukufu Mtume (^) aliposikia majadiliano bayo 
kubusu Salman, aliinyanyua daraja yake kwa kusema: “Salman 
ni katika sisi Ablulbayt.” (Ibn Hisbam, III, Waqidi, II, 446-7; Ibn 
Saad, IV, 83; Abmad, II, 446-7; Haytbami, VI, 130) 

Maneno baya ya Mtukufu Mtume (^) yanaonesba kuwa 
sbarti la msingi linalomfanya mtu abesabiwe kuwa miongoni mwa 
ablulbayt ni: kusbikamana na Uislamu na maisba mema. Mlango 
uko wazi kwa wengine, nje ya ubusiano wa damu na ndoa, kuwa 
watu wa Nyumba ya Mtume (^) - na bii ni daraja ya juu kabisa 
ambayo Muislamu anaweza kuifikia. 

Kisa cba Muadb ibn Jabal, aliyejulikana kwa msimamo wake, 
mfano mzuri. Siku moja alimsindikiza Muadb mpaka nje ya mji 
wa Madina. Alikuwa amemtuma kwenda Yemen kubudumu kama 
gavana. Alimuusia na kisba akamwambia, “Ewe Muadb! Yumkini 
usinione tena. Yumkini utalitembelea kaburi langu utakaporudi!” 
Muadb aliposikia maneno bayo akaanza kulia. “Usilie!” alisema 
Mtukufu Mtume (^). Kisba aligeukia upande wa Madina na 





KUWAPENDA WATU WA NYUMBA YA MTUME M 


kusema: “Miongoni mwa watu walio karibu nami zaidi ni wale 
wanaomuogopa Mwenyezi Mungu na kushikamana na imani yao.”'* 

Sehemu nyingine, Mtukufu Mtume (^) aliainisha sharti lin- 
alomfanya anasibiane naye, akasema: “Washirika wangu ni wale 
wanaoshikamana zaidi na imani yao.” (Abu Dawud, al-Fitan, 1/4242). 

Mfano mwingine kama huo ni ule wa Usamah ibn Zayd (^). 
Siku moja Ali na Abbas (i^fe) walikuja kwa Mtukufu Matume (^) 
na kumuuliza kuwa nani anayempenda zaidi miongoni mwa watu 
wa nyumba yake. Mtukufu Mtume (^) akasema kuwa anam- 
penda binti yake, Fatmah, zaidi ya wengine. Wakasema, “Ewe 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Hatuzungumzii wanawake.” Mtu- 
kufu Mtume (^) akajibu, “Basi nimpendaye zaidi miongoni mwa 
watu wa Nyumba yangu ni Usamah ibn Zayd, ambaye Mwenyezi 
Mungu alimneemesha nami pia nikamneemesha.” (Tirmidhi, al- 
Manaqib, 40/3819) 

Mtangazaji mkubwa wa hadith za Mtukufu Mtume (M), Hakim 
al-Tirmidhi, ameripoti kuwa Marafiki wa Mwenyezi Mungu wa 
baadaye wanaaminika kuwa miongoni mwa watu wa Nyumba ya 
Mtume, kiroho na sio kwa nasaba, kwa kuwa wanaendelea kum- 
dhukuru na kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na Mtukufu Mtume 
(M) alitumwa na Mwenyezi Mungu kuaweka hali ya kumkumbua 
Mwenyezi Mungu ndani ya nyoyo za wanadamu. (Hakim al-Tirmi- 
dhi, al-Kitab al-Khatm al-Awliya’, uk. 35-6) 

Hivyo, tunatakiwa kuhakikisha kuwa upendo na khofu ya 
kumuogopa Allah vinakita mizizi ndani ya nyoyo zetu, na kuwa 
pamoja na Mwenyezi Mungu na Mtume Wake nyakati zote, ili 
tuweze kuingia katika kikao cha kiroho cha Ahlulbayt. Mtukufu 
Mtume (^) anasema: “Watu huwa pamoja na wale wanaowapen- 


18. Ahmad, V, 235; al-Haythami, al-Majmu' a al-Zawa;id, Bairut 1988, IX, 22. 






REHMA YA AJABU 


da.” Alama ya daraja hiyo huweza kuonekana katika matendo ya 
mtu na kujitolea kwake. 


Tabia na Mwenendo wa Watu wa Nyumba ya Mtume 


Daima Mtukufu Mtume (^) alitaka watu wa Nyumba yake, 
ambao aliwapenda sana, waishi maisha ya utii ili wawe mfano 
kwa wanadamu wote. Daima aliwaelekeza na kuwaongoza kwenye 
maisha rahisi, ya unyenyekevu, na upole, ambayo ndiyo njia ya 
kumpeleka mtu kwenye wokovu siku ya mwisho. Daima aliwa- 
onya kwamba “maisha ya kweli ni maisha ya Akhera.” (Bukhari, 
al-Riqaq, 1) Kwa onyo hili alitaka kuwaepusha na tendo dogo la 
kidunia, ili kuwahamasisha kushikamana na utii na kumuogopa 
Mwenyezi Mungu. Hakutaka wawe na mwenendo unaowalekeza 
kwenye mambo ya kidunia. 

Mtukufu Mtume (^) alimpenda sana binti yake, Fatimah (^). 
Hakuna baba anayeweza kuonesha upendo kama uliooneshwa na 
Mtukufu Mtume (M) kwa binti yake, Fatimah (^). Hivyo, kumpa 
mtoto wako jina la Fatimah huleta Baraka katika familia na kui- 
weka karibu na Mtukufu Mtume (M)- 

Mtukufu Mtume (M) anasema, “Fatimah ni sehemu ya mwili 
wangu. Mwenye kumuudhi atakuwa ameniudhi, na mwenye kum- 
furahisha atakuwa amenifurahisha.”'^ Vile vile alimbashiria habari 
njema ya kuwa miongoni mwa wanawake bora wa Peponi.^° Lakini 
kwa upende mwingine akamuonya kutobweteka kwa sababu ya 
kuwa binti yake, bali atahadhari kuhusu Siku ya Hukumu. “Ewe 
Fatimah! Fuata mwenendo utakaokuokoa dhidi ya Moto wa Jahan- 
namu! Sina mamlaka ya kukuokoa, bali nitahusiana na wewe kwa 
sababu wewe ni damu yangu.” (Muslim, al-Iman, 348, 351)^' 





19. 

20 . 
21 . 


Muslim, al-Fada’il al-Sahabah, 93-96. 

Ahmad, I, 293. 

Tazama pia: Bukhari, at-Tafsir, 26/2; Tirmidhi, at-Tafsir, 27/2 






KUWAPENDA WATU WA NYUMBA YA MTUME M 


Mtukufu Mtume (^) alimpenda sana Fatimah (4®) kiasi 
kwamba alimtakia maisha ya Akhera kuliko maisha ya dunia hii. 
Alimtaka kushughulika na maisha ya dunia hii kwa namna ya 
staha kubwa kabisa, na kutoa sadaka mali zake za ziada. Daima 
alimuonya kutoendekeza matamanio ya dunia hii, akamhamasisha 
na mambo ya kiroho. 

Siku moja Mtukufu Mtume (^) alimuona Fatimah akiwa 
amevaa mkufu. Hakusema kitu, lakini kwa kuwa Fatimah alikuwa 
mtu makini na mwenye utambuzi, alipoutazama uso wa Mtukufu 
Mtume (M), akazielewa fikra zake. Aliuchukua mkufu huo akaenda 
kuuza na pesa ya mkufu huo akaitoa sadaka, licha ya kuwa alikuwa 
na haja ya pesa. Mtukufu Mtume (^) aliposikia juu ya habari hiyo 
alifurahi sana. (Nasa'i, al-Ziynat, 39) 

Wakati fulani bibi Fatimah ( 4 ^ 0 ) alidhoofika na kuchoka. Kazi 
za nyumbani zilimchosha, na uwashaji moto na upishi ikawa tabu. 
Wakati fulani cheche za moto zilikuwa zikiunguza nguo yake 
wakati wa kuchochea moto, na alitaabishwa na vumbi zito lili- 
lokuwa likiruka wakati wa kufagia nyumba. Mikono yake ilikuwa 
ikichubuka wakati wa kugeuza jiwe la kusagia nafaka. 

Siku moja wafungwa wa vita waliletwa mbele ya Mtukufu 
Mtume (^). Bibi Fatmah (4i&) akamuomba ampatie mmoja wa 
mateka hao kama mfanyakazi, ili kumsaidia kazi za nyumbani. 
Mtukufu Mtume (M) alilikataa wazo hilo. “Ewe Fatimah! Muog- 
ope Mwenyezi Mungu! Tekeleza majukumu yako ya lazima yaliyo- 
amrishwa na Mwenyezi Mungu kwa uwajibikaji na utii, na tekeleza 
wajibu wako ndani ya familia. Unapopanda kitandani wakati wa 
usiku omba dua kwa kusoma subhan Allah mara 33, alhamdu lil- 
lah mara 33, Allahu akbar mara 34 - zote kwa pamoja zitakuwa 
mia moja. Hiyo itakuwa bora kwako kuliko kuwa na msichana wa 
kazi.” Bibi Fatimah akajibu kwa utiifu na unyenyekevu mkubwa. 





REHMA YA AJABU 


“Hakika nimemridliia Mwenyezi Mungu na Mtume Wake!” Hivyo, 
Mtukufu Mtume (M) hakumpatia mfanyakazi licha ya kumpenda 
sana hinti yake. (Ahu Dawud, al-Kharaj, 19-20/2988) 

Riwaya nyingine kuhusu tukio hili inasema kuwa Mtukufu 
Mtume (W) alisema: “Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa siwezi 
kukupatia msichana wa kazi ilhali waumini maskini nje ya mlango 
wangu (Ahl al-Suffah) wanafunga mawe tumhoni ili kuzuia ukali 
wa njaa. Fidia nitakayoipata kutokana na mateka hawa nitaitumia 
kwa ajili ya Ahl al-Sujfah” (Ahmad, I, 106) 

Mtukufu Mtume (M) alimzoesha hinti yake, Fatimah, maisha 
ya unyenyekevu kwa sahahu atakuwa mama wa kiroho wa watu wa 
Nyumha yake na warithi wao watukufu - Ahdul-Qadir al-Jaylani, 
Baha’uddin al-Naqshhandi, Ahmad al-Rifa'i, na marafiki wengine 
wengi wa Mwenyezi Mungu - na pia awe kama mfano kwa wan- 
awake wa Kiislamu. 


Mfano mwingine wa jinsi Mtukufu Mtume (^) alivyoilea 
familia yake kiroho, tunaweza kuipata katika sura ya 33 ndani ya 
Qur’an Tukufu. Surah Ahzah inasema: 

“Enyi wake wa Nabii! Nyinyi si kama yeyote katika wan- 
awake wengine. Kama mnamcha Mungu basi msiregeze sauti zenu, 
akaingia tamaa mwenye maradhi katika moyo wake. Na semeni 
rnaneno mema. Na kaeni majumbani kwenu, wala msijishauwe kwa 
majishauwo ya kijahilia ya kizamani. Na shikeni Sala, na toeni 
Zaka, na mt’iini Mwenyezi Mungu na Mtume wake. Hakika Mwe- 
nyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu, enyi Watu wa Nyumba 
ya Mtume, na kukusafisheni baarabara.” (Ahzah, 33:32-33) 





Kwa muda wa miezi sita haada ya kuteremshwa kwa aya hizo, 
kila siku Mtukufu Mtume (^) anapokwenda msikitini alikuwa 
akisimama kwenye mlango wa Bihi Fatmah (4^®) na kuita: “Enyi 





KUWAPENDA WATU WA NYUMBA YA MTUME M 


watu wa Nyumba ya Mtume! Amkeni kwa ajili ya swala! ‘Hakika 
Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu, enyi Watu wa 
Nyumba ya Mtume, na kukusafisheni baarabara.’” (Tirmidhi, al- 
Tafsir, 33/3206) 

Wakati mwingine akihisi kuwa wanaweza wasiamke wao 
wenyewe kwa ajili ya swala za usiku kwa sababu uchovu, alikuwa 
akimuamha Sayyidna Ali ( 4 ^ 0 ) na bibi Fatimah (4i&) kwa kugonga 
mlango wao. 

Anas ibn Malik ( 4 ^ 0 ) anasema, “Sikuwahi kumuona mtu mweD 
ma kwa familia yake kama alivyokuwa Mtume (^).” Maneno hayo 
pia yana maana kwamba hakuna aliyeweza kuwalea wanafamilia 
wake kikamilifu kama alivyofanya Mtukufu Mtume (^). Mtukufu 
Mtume (^) aliifundisha familia yake kuishi maisha ya kujisalimi- 
sha kikamilifu kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na kuwa mfano 
kwa wengine katika hilo. kama ambavyo Mtukufu Mtume (^) 
alilelewa moja kwa moja na Mwenyezi Mungu Mtukufu na kuwa 
bwana wa mitume wote, vivyo hivyo watu wa familia yake wali- 
olelewa naye moja kwa moja walikuwa mabwana wa watu wote. 

Kwa hakika watu wa Nyumba ya Mtume (^) walikuwa watu 
wenye moyo ulioakisi tabia za Mtukufu Mtume (^) aliyetumwa 
kama rehma kwa walimwengu. Kama ambavyo upepo wa asubuhi 
hubeba manukato ya bustani la mawaridi, vivyo hivyo, watu wa 
nyumba ya Mtume, waliokulia chini ya malezi ya kiroho ya Mtuku- 
fu Mtume, waliieneza hali yake ya kiroho kwa udhati na moyo wa 
hali ya juu. Kama ambavyo mshumaa mmoja waweza kuwasha 
mishumaa mingi, hivyo mishumaa hii ya Baraka ilibeba utukufu wa 
Mtume (M) kwenda kwa kizazi baada ya kizazi. Wale waliopata ba- 
hati ya kupata nuru kutoka kwenye moja ya mishuma hii hupata lad@ 
ha ya furaha ya kukifikia chanzo cha nuru, Mtume Muhammad (^). 


Hivyo nasaba ya kiroho ya Masufi waliozaliwa na Sayyidna 





REHMA YA AJABU 


Ali na Abu Bakr lazima ipitie kwa Ja’far al-Sadiq, Imam kutoka 
Nyumba ya Mtume. Imam al-A’dbam, muasisi wa madbebebu 
ya Kibanafi, alikuwa mwanafunzi mkubwa na mtoto wa kirobo 
wa Ja’far al-Sadiq. Imam al-A’dbam anaelezea jinsi alivyofaidika 
kirobo kutoka kwa Ja’far al-Sadiq: “Kama si miaka miwili niliyo- 
kaa na Ja’far al-Sadiq ningeangamia.” 

Hivyo, watu wa Nyumba ya Mtume wamekuwa njia ya aina 
yake ya kueneza mwenendo na sbakbsia ya Mtukufu Mtume (M) 
kwa miaka mingi. 

Kuwapenda Watu wa Nyumba Ya Mtume (^) 

Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur’an Tukufu: 
“...Hakika Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu, 
enyi Watu wa Nyumba ya Mtume, na kukusafisheni barabara. ” 
(Abzab, 33: 33) 

Hivyo, aya bii inatueleza wazi kuwa Mwenyezi Mungu ndiye 
aliyewaondolea ucbafu na aibu watu wa Nyumba ya Mtume. 

Mtukufu Mtume (M) waliwapenda sana watu wa nyumba 
yake na alitaka umma wake uwapende pia. Anasema: “Mpendeni 
Mwenyezi Mungu kwa sababu amekutendeeni wema na ukarimu. 
Nipendeni mimi kwa sababu nampenda Mwenyezi Mungu, na 
wapendeni watu wa familia yangu kwa sababu mnanipenda!” (Tir- 
midbi, al-Manaqib, 31/3789) 

Abu Bakr (^) aliyejipambanua kikamilifu kwa kuwa pamoja 
na Mtukufu Mtume (M), naye pia alikuwa mfano katika kuonesba 
besbima kwa watu wa Nyumba ya Mtume. Alikuwa akiwabimiza 
watu, “Mpendeni Mtume (^), na kuweni na adabu kwake! Ninaapa 
kwa Mwenyezi Mungu kwamba ndugu wa Mtume (^) ni wapend- 
wa wangu kuliko bata ndugu na jamaa zangu mwenyewe.” 

Kuwapenda watu wa Nyumba ya Mtume ni mubimu sana kiasi 

- 







KUWAPENDA WATU WA NYUMBA YA MTUME M 


kwamba tunapomtakia rehma Mtume (^) katika swala zetu za kila 
siku huwatakia rehma pia. Hii inaonesha umuhimu wa daraja na 
nafasi ya ahlulbayt katika dini. Je kuna ndugu wa mtu waliopewa 
heshima kama hiyo? 

Imam Shafi, muasisi wa moja ya madhehebu nne za kifqhi 
anasema, “Enyi watu wa nyumba ya Mtume! Kukupendeni nyinyi 
ni faradhi iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu katika Qur’an. 
Inawatosheni kuwa fakhari kwamba hana swala asiyekutekieni 
rehma katika swala yake!” (Muhammad al-Farsa, al-Fasl al-Kitab, uk. 522) 


Mauaji Yaliyozitikisa Mbingu 

Mauaji ya Sayyidna Husayn (4®), mjukuu wa Mtume Muham- 
mad (^) aliyekuwa akimpenda sana, akimbusu kwa upendo, na 
hata kumuweka mabegani kwake wakati akiswali, ni miongoni 
mwa uovu mkubwa kabisa katika historia ya Uislamu. Tukio hili 
la kikatili limeendelea kuwa maumivu na kiwewe katika akili za 
Waislamu. Wale wote waliohusika katika mauaji haya walighad- 
hibikiwa na Mwenyezi Mungu. 


Mauaji haya ya kikatili yalilaaniwa na kuchukiwa katika 
ulimwengu wa Kiislamu kiasi kwamba jina la khalifa wa wakati 
huo, Yazid, limeendelea kutumiwa na Waislamu kama tusi. Waisl- 
amu wote, bila kujali itikadi au madhehebu zao, daima wamekuwa 
wakihuzunika sana kwa mauaji ya kinyama ya Sayyidna Husayn 
(4a). Hivyo hakuna sababu ya uhasama, na haipaswi kuwepo uadui 
baina ya Waislamu wa Sunni na Shia kwa sababu ya mauaji ya 
Sayyidna Husayn (4®). Hata hivyo, baadhi ya wachochezi huzidis- 
ha uchochezi wao kana kwamba kuna mfarakano wa msingi. Wais- 
lamu wa madhehebu zote mbili hawapaswi kuishi kama maadui. 
Leo hii, Waislamu wote wanazidi kuungana kuliko hata zamani. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an: 

- 






REHMA YA AJABU 


“Hakika waumini ni ndugu...” (Hujurat, 49: 10) 

Kujiingiza katika utiasama usioingia akilini hakuleti faida. 
Huudhuru umoja wa umma wa Kiislamu na kuziuminya nyoyo 
tukufu za waliotutangulia. Ushahiki wa kimadhehehu, wakati 
wowote unapoihuka miongoni mwa Waislamu, umekuwa ukisaha- 
hisha hasara. Hata mgongano mdogo hutoa fursa kwa wale wanao- 
faidika na mgawanyiko wa Waislamu. Hivyo, wakati wote tunap- 
swa kuwa makini tusiangukia katika mtego wa mfarakano, na 
tuachane na mahishano yasiyokuwa ya lazima. 

Ili tuweze kufanikiwa katika hili, hatuna hudi kuanzisha eneo 
la tatu la maelewano ya pamoja samhamha na Qur’an na sunna za 
Mtukufu Mtume (^), na eneo hilo ni mapenzi kwa ahlulbayt wa 
Mtume. Upendo huo, amhao pia umeamriwa na Mtukufu Mtume 
(^), ni sifa amhayo Waislamu wote wanatakiwa kuiihua. 

Wauthmaniyyah daima waliwajali na kuwaheshimu watu wote 
wnaotokana na nasaha ya Mtukufu Mtume (^). Suala la kuwahu- 
dumia watu wa Nyumha ya Mtume walilipa uzito mkuhwa sana 
kiasi kwamha ilianzishwa ofisi iliyotwa al-Ashraf (Kiongozi 
wa Dhuriya wa Mtume) katika dola ya Uthmaniya ili kulinda hes- 
hima ya watu wa Nyumha ya Mtukufu Mtume (^). 

Sisi, wazawa wa wahenga walioharikiwa, tunapaswa kuzihuisha 
nyoyo zetu kwa upendo ya Qur’an na ahlul-bayt, ili tustahili kupend- 
wa na Mtukufu Mtume (^). Tunatakiwa kumchukuliwa Mtume (M) 
kama mfano katika matendo na mazungumzo yetu. Tujipamhanauo 
kwa kuwa naye na watu wa nyumha yake, ahlul-bayt. 

Mola wetu! Tunakuomha utujaalie sehemu katika hali ya 
kiroho ya Mtume (^), ahli Zake, Maswahaha zake na ya Marafiki 
wa Mwenyezi Mungu! 


Amiin... 





SURA YA 5 



C^aki C^a Oljadihfu - / 




Hatupaswi kusahau kuwaMwenyeziMunguMtukufu, anayewaa- 
giza waja Wake kuchunga haki na uadilifu, daima anawaunga mkono 
wale wanaotendewa dhulma na uonevu. Wale wanaodhani kuwa ha- 
wawezi kufanywa lolote katika dunia hii kwa wayatendayo, hawawezi 
kukwepa kupiga magoti na kujaribu kujiteteambele ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu, ambaye ndiye hakimu wa mahakimu... 









SURA YA 5 


HAKI NA UADILIFU - 1 


Maadili ya Kiislamu yanajumuisha vipengele vyote vya uzuri 
na ukamilifu wa kibinaadamu na kuipeleka roho ya mwanadamu 
kwenye kilele cha mambo mema. Asili na chanzo cha maadili haya 
ni cha kipekee, kwa maana yamejengwa kwenye msingi imara wa 
haki na uadilifu. Hii ni kwa sababu amani ya mwanadamu hupa- 
tikana na kuimarika tu pale haki na uadilifu vinapochungwa na 
kuzingatiwa. 

Sasa basi, haki na uadilifu ni nini? 

Tafsiri ya jumla ya haki na uadilifu ni “kumtendea kila mtu na 
kila kitu kulingana na ustahiki wake; kutoa hukumu kwa ukweli;na 
kuamiliana nao kwa namna ya mizania, wasitani na msimamo wa 
kati kwa kati. ” 


Kwa tafsiri hii, kumpa mtu zaidi ya haki anayostahili ni 
kukiuka haki za wengine, na kumpa pungufu ya kile anachostahili 
ni kumpokonya haki yake, na hiyo ni kwenda kinyume na uadilifu. 
Watu wenye imani ya kweli huwa makini sana wasifanye uhalifu 
huo. Yaani, muumini huhisi kuwa anawajibika kumpa kila mwan- 
adamu anachostahiki. 

- 





REHMA YA AJABU 


Uislamu unataka uadilifu ufanywe katika kila hatua ya maisha 
na katika mazingira ya aina yoyote ile. Ili kuishi maisha yanayom- 
pendeza Mwenyezi Mungu ni sharti tuchunge mizania ya haki na 
uadilifu, kwa maana uadilifu umechukua nafasi kuhwa sana mion- 
goni mwa maamrisho na makatazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Hivyo, muumini anatakiwa kuwa muadilifu mhele ya 
Muumha, kisha mhele ya viumhe wenzake, kisha kujitendea uadili- 
fu yeye mwenyewe. 

Vivyo hivyo, kila muumini anatakiwa kufanya uadilifu wakati 
wa kupima hidhaa, wakati wa kuwahukumu watu, wakati wa kuan- 
dika kumhukumhu, na wakati wa kutoa ushuhuda mahakamni. 
Aidha, tunatakiwa kuchunga stahiki ya Mwenyezi Mungu katika 
swala na ihada zetu. Tunatakiwa kuchunga muundo stahiki wa 
ihada zetu, kwa sahahu hiyo ni haki stahiki ya Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Waja wake wanawajihika kuzitekeleza na wataulizwa 
mhele yake. 

Muumini anayeyapangilia maisha yake kulingana na uelewa 
huu na kulingana na vipimo vya haki na uadilifu huweza kufikia 
daraja ya ahsan al-taqwim, yaani “umhile hora kahisa.” Hii ni kwa 
sahahu kuchunga haki na uadilifu ni miongoni mwa sifa za Mwe- 
nyezi Mungu. Jina tukufu la Mwenyezi Mungu la al-'Adl, yaani 
“Muadilifu,” linaonesha kuwa Mwenyezi Mungu ndiye mmiliki 
wa moja kwa moja wa haki na uadilifu, na pamoja na hivyo Yeye 
Mwenyewe ni Haki na Uadilifu. Jina hili Tukufu linajidhihirisha 
katika ulimwengu huu, lakini litajihidhirisha kwa ukuu wake wote 
wakati wa kutoa hukumu Siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu anatangza ndani ya Qur’an Takatifu: 

“Nasi tutaweka mizani za uadilifu kwa Siku ya Kiyama. Basi 
nafsi haitadhulumiwa kitu chochote. Hata ikiwa ni uzito wa chem- 
be ya khardali tutaileta. Nasi tunatosha kuwa washika hisabu. ” 
(Anhiya’, 21:47) 





HAKI NA UADILIFU - 1 


Hatupaswi kusahau kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
anayewaagiza waja Wake kuchunga haki na uadilifu, daima anawa- 
unga mkono wale wanaotendewa dhulma na uonevu. Wale wana- 
odhani kuwa hawawezi kufanywa lolote katika dunia hii kwa way- 
atendayo, hawawezi kukwepa kupiga magoti na kujarihu kujite- 
teamhele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, amhaye ndiye hakimu 
wa mahakimu. 

Tunaweza kusema kuwa katika viumhe wote, wanadamu ndio 
wanaoheha mzigo mkuhwa wa uwajihikaji kuhusu haki na uadilifu. 
Mwanadamu ndiye kiumhe mtukufu kuliko viumhe wote na vumhe 
wote wapo kwa ajili ya matumizi yetu. Hivyo, tunaheha wajihu wa 
kuchunga haki na ustawi wao. Ndiyo maana mwanadamu amewa- 
jihishwa kulinda si haki zake pekee hali pia haki za kila mtu na kila 
kitu. Tunawajihika kwa haki za mimea, wanyama,vitu visivyokuwa 
na uhai na hata haki zetu wenyewe. 

Tunapowatazama marafiki wa Mwenyezi Mungu tunakuta 
wakiwa mfano hora wa kuchunga haki za kila kitu. Siku moja, 
Bayazid al-Bistami, amhaye alikuwa miongoni mwa Marafiki wa 
Mwenyezi Mungu, alipumzika chini ya mti na kupata chakula, 
kisha akaendelea na safari yake. Baada ya kutemhea maili kad- 
haa alimuona mdudu (mchwa) akiwa kwenye hegi lake la safari. 
Akasema, “Ewe Mola wangu! Nimemtenganisha mdudu huyu na 
makazi yake!” Hivyo akarudi kwenye mti ule aliokuwa amekaa na 
kumuacha hapo. 

Mshairi Firdawsi ana utenzi mzuri katika kitahu chake cha 
Shahndma: “Usimsumhue mchwa anayevuta punje ya ngano! Naye 
anaishi maisha yake- na maisha ni matamu.” 

Siku ya Hukumu, viumhe wote watafufuliwa pamoja na 
wanadamu, na watadai haki zao tulizozikiuka wakati wa uhai wao 
duniani. Ndiyo maana imekatazwa kumtesa mnyama, kumchosha 





REHMA YA AJABU 


isivyostahili, au hata kukata tawi la mti hila sahahu au haja. Tuna- 
ruhusiwa kumuua mnyama hatari kwa dharura, lakini hata wakati 
wa kumuua mnyama hatari hatutakiwi kumsahahishia maumivu 
yasiyokuwa ya lazima. Kwa mfano, tunapojarihu kujilinda dhidi ya 
nyoka, ni hora akauawa kwa pigo moja tu. 

Kwa muktsarai, kila muumini anatakiwa kuielewa maana ya 
haki na kuwajihika na awe makini sana katika kuhakikisha ana- 
tenda uadilifu. Muamala wenye uadilifu katika mamho yote ni 
miongoni mwa mamho mema kahisa kwa muumini. Lakini kwa 
wale wenye ukomavu zaidi katika utamhuzi wao, kuna jamho jema 
kuliko hata hili: kusamahe katika uadilifu. 

Kusamehe katika uadilifu 

Wale wenye imani ya kweli wanaofikia anga ya juu kahisa 
ya uoni hupendelea kulipa msamaha na huruma hadala ya kudai 
kutendewa uadilifu katika kadhi zao hinafsi. Hii ni kwa sahahu 
wanafanya hivyo ili Siku ya Hukumu Mwenyezi Mungu apate 
kuwatendea msamaha, huruma, wema na ukarimu hadala ya kuwa- 
hukumu kwa uadilifu. Mwenyezi Mungu Mtukufu anasifu tahia 
hiyo njema akisema: 

“Na mkilipiza basi lipizeni sawa na vile mlivyo adhibiwa. 
Na ikiwa mtasubiri, basi hakika hivyo ni bora zaidi kwa wanao 
subiri.” (Nahl, 16:126) 

Je lengo letu kuu sio kupata msamaha na ukarimu wa Mwe- 
nyezi Mungu? Ndiyo maana waja wema wanapotendewa uhaya na 
ukali, hawapendelei kulipiza na kuadhihu. Bali hupendelea kuwa 
na suhiri kwa ajilia ya Mwenyezi Mungu, na kuishinda hasira yao. 
Daima waja hao hupita njia ya uvumilifu na suhira, na hulenga 
kupata huruma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa kuwa- 
hurumia viumhe na waja wa Mwenyezi Mungu. 

- 






HAKI NA UADILIFU - 1 


Kama tulivyosema, ni kwa msingi huu kwamba Abu Bakr (4®) 
alimsamehe mtu aliyemzushia kashfa binti yake, bibi Aisha (4®), 
na akaendelea kumpatia sadaka na zaka. (Bukhari, Maghazi, 34; 
Muslim, Tawbah, 56) Alihamasishwa na aya ifuatayo: 

“Na wale katika nyinyi wenye fadhila na wasaa wasiape 
kutowapa jamaa zao na masikini na walio harna kwa NJia ya 
Mwenyezi Mungu. Na wasamehe, na waachilie mbali. Je! Nyinyi 
hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni?” (An-Nuur, 24: 22) 

Na ndiyo maana watu wenye hekma hutenda kulingana na 
muongozo wa aya ifuatayo: 

“Mema na maovu hayalingani. Pinga uovu kwa lilio jema 
zaidi. Hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa 
kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu.” (Fussilat, 41:34) 

Mfano mmojawapo katika mifano mikubwa kuhusu maadili 
haya ndani ya Qur’an Tukufu ni kadhia ya Nabii Yusufu (8^1) 
aliyefanyiwa dhulama kubwa na ndugu zake. Bila kujitambulisha 
kwao, nabii huyu aliwakirimu na kuwapa zawadi mbalimbali wali- 
pokuja kumtaka msaada. Baada ya kupokea misaada mingi kutoka 
kwake ndipo walipokuja kujua kuwa anayewasaidia ni Yusufu. 
Wakathibitisha ukweli huu: 

Wakasema: “Wallahi! Mwenyezi Mungu amekufadhilisha wewe 
kuliko sisi, na hakika sisi tulikuwa wenye kukosa. ” (Yusuf, 12:91) 

Nabii Yusufu (8^1) alionesha moyo mkubwa wa usamehevu 
na kuimarisha sifa hii kwa kusema: 

“Akasema: Leo hapana lawama Juu yenu. Mwenyezi Mungu 
atakusameheni, naye ni Mwingi wa kurehemu kuliko wote wanao 
rehemu. ” (Yusuf, 12/92) 








REHMA YA AJABU 


Aidha, Yusufu anamtupia lawama Shetani kwa yaliyotokea, 
hadala ya ndugu zake: 

“...Shet’ani alichochea uadui baina yangu na ndugu zangu... ” 
(Yusuf, 12: 100) 

“Niliuzwa kama mtumwa. Kwa sahahu yenu pia nilikuja 
kujua kuwa mimi ni mtoto wa nahii!” Hayo yalikuwa maneno ya 
Yusufu kwa ndugu zake yaliyoonesha wema wake. Sio tu kwa ali- 
wasamehe, hali pia hakuangalia ukatili na dhulma waliyomfanyia 
huko nyuma. Hilo liliwafanya ndugu zake wakosefu washikwe na 
mshangao na kumstaajahia ndugu yao waliyekuwa wamemsaliti. 

Katika maadili ya juu ya Nahii Yusufu (8S§') tunaweza kusema 
kuwa kupendelea humma juu ya uadilifu na kuwasamehe wakosefu 
hujionesha kiwango kingine kahisa cha urekehishaji na muongozo. 
Lakini ili kupata muamalahuo, mkosaji anatakiwa kuhuzunika na 
kusikitikia uhalifu wake, na ayaelewe makosa. Hatupaswi kulisa- 
hau hili. Kwa maana kama mkosaji atasamehewa pasipokuhisi 
majuto, hasi kumsamehe kutakosa uhora na wema na hadala yake 
hugeuka kuwa ishara ya udhaifu na unyonge. Ili humma na msama- 
ha viwe na maana itategemea hali na tahia ya mkosaji. Kumsamehe 
mtu mchafu na katili huwenda kukamhamasisha kuendelea na uovu 
wake. Mkosaji asipohadilika haada ya kusamehe, hapo wale aliwa- 
tendea uhaya watataka aadhihiwe. 

Tunaweza kumsaheme mkosaji pindi haki zetu hinafsi zipoki- 
ukwa. Lakini, uhalifu unaotendwa dhidi ya umma na kuhusisha 
haki za watu wengine hasi haki na uadilifu vinatakiwa kufanyika, 
vinginevyo kutochukua hatua kutahamasisha uhalifu zaidi. Jamii 
yote inaweza kuharihiwa na kupata hasara kwa uovu wa watu kama 
hao. 

Kiongozi wa maisha yetu, Mtukufu Mtume (^), alikuwa aki- 

- 






HAKI NA UADILIFU - 1 


samehe makosa anayotendewa yeye kama yeye. Lakini hakuvu- 
milia dhulma unaofanywa dhidi ya watu wengine. Alihakikisha 
haki za watu zinapatikana. 

Hiki ndicho kipimo chenu katika kuchunga haki na uadilifu. 
Watu wanaofanya uadilifu kwa mtindo huo ndio wanaoufanya kwa 
usahihi. Tunapowatendea watu uadilifu mara ya kwanza, hutarajia 
kuwa nao watatutendea uadilifu. Amani na furaha yoyote inay- 
opatikana katika maisha ya mwanadamu inategemea kiwango cha 
utekelezaji wa haki na uadilifu. 

Uadilifu wa kidini hauna mhadala katika kudumisha nidhamu 
na maelewano katika jamii. Hata hivyo, uadilifu una maana nyin- 
gine katika uwanja wa uelewa na hisia amhazo wanadamu huingia 
mhele ya Mola wao. Uadilifu wa Kimungu unafuata kanuni za aina 
yake. 

Kupamhana na dhana ya uadilifu wa Kimungu umewapelekea 
wengi kupotea. Katika ulimwengu huu tunaona kwamha watu 
hawana fursa zilizo sawa. Baadhi yao ni matajiri, wengine ni masi- 
kini; haadhi huzaliwa na ulemavu, wengine wana afya; na haadhi 
huishi kwa muda mrefu ilhali wengine huishi kwa muda mfupi. 
Kwa kuwa mamho yote haya huamuliwa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu, tofauti hizi zinaweza kuonekana kana kwamha zinap- 
ingana na uadilifu wa Kimungu. Hilo ni htimisho la hoja na akili 
mhovu na moyo wenye ujinga. Lakini, tukilitazama katika dirisha 
la imani na hekma, tunaweza kuhaini kitu kingine kahisa. Msingi 
w uadilifu ni ustahiki wa kitu. 

Uadilifu unahusika tu kama kitu fulani kinastahiki! 


Watu hawakuumhwa kwa sahahu walistahiki kuumhwa. 
Uumhwaji wa mwanadamu kutoka katika hali ya kutokuwa cho- 
chote ni tunu kuhwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu amhayo hakuna 





REHMA YA AJABU 


sliukrani inayoweza kulingana nayo. Tunu iliyoje kudliihiri katika 
ulimwengu wa uwepo kutoka kwenye ulimwengu wakutokuwepo, 
na ndani ya ulimwengu wa uwepo ukaumbwa kama mwanadamu, 
kiumbe bora kabisa katika viumbe vyote, badala ya kuumbwa 
kama nyoka au tandu, jiwe au kipande cha udongo au gugu au jani. 
Tumepewa neema hii pamoja na nyingine nyingi, bure kabisa bila 
malipo. Tulitoa bei gani ili kupata neema hizo? 

Kwa muktadha huu, kudai “uadilifu” kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu kwa sababu ya kutopewa vitu fulani vya mpito ni kuji- 
peleka kwenye maangamizi. Hakuna tunachodai. Sharti la uadilifu 
ni ustahiki wa kitu, ikiwa na maana ya kuwa na haki halisi juu 
ya kitu hicho, kukipata kwa kukifanyia kazi, au kukigharamia na 
kukinunua. Lakini tulitoa gharama ya aina gani ili kupata fursa ya 
kuumbwa? Kazi gani tuliyoifanya na kutupatia sifa ya ubinadamu? 
Hakuna, hakuna chochote. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu alipenda maisha haya yawe na 
hatua au awamu mbili, awamu ya duniani na ya pili ni awamu ya 
Akhera. Katika awamu ya kwanza, Mwenyezi Mungu Mtukufu 
amejidhihirisha kwa sifa ya Mwingi wa rehma, ilhali katika wamu 
ya pili, amejidhihirisha kwa sifa ya Muadilifu. Mwenyezi Mungu 
Mtukufu aliuumba ulimwengu na wanadamu kwa Jina la Mwingi 
wa rehma, sio kwa Jina la Muadilifu. 

Mali yote waipatayo viumbe ni tunu na zawadi itolewayo 
na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hawajibikiwi kuwapa 
viumbe Wake zawadi na tunu zenye kufanana. Kama viumbe 
wawili wangekuwa sawa katika vipengele vyote, basi uwepo wa 
mmojawapo usingekuwa na maana tena na utakuwa wa kipuuzi. 
Sifa ya Mwenyezi Mungu ya ukamilifu al-Muta’ali, “Mwenye 
Ukuu na Utakasifu”, ambayo iko nje hata ya uwezo wa akili, hai- 
kubali vitu visivyokuwa na maana na upuuzi. Mwenyezi Mungu 





HAKI NA UADILIFU - 1 


Mtuukufu ameviumba vitu vyote na kuvipangilia katika mizanisa- 
hihi. Kwa hakika, Mwenyezi Mungu ametakasika dhidi ya upun- 
gufu na kasoro zote. 

Hivyo, hakuna anayeweza kuuliza: “Nilifanya kosa gani lili- 
lonifanya niwe mfupi?” “Kwa nini nilizaliwa na wazazi wajinga 
badala ya wazazi wasomi?” “Kwa nini nilizaliwa maskini badala 
ya kuzaliwa tajiri?” Hali zote hizi mbalimbali hutokea kutokana 
na ishara mbalimbali za ukarimu wa Mwenyezi Mungu. Tunaweza 
kujifunza ukweli huu kutoka katika tukio moja lililotokeza Zama 
za Furaha: 

ThaTabah alimuomba Mjumbe wa Mwenyezi Mungu amu- 
ombee dua ili awe tajiri. Mtukufu Mtume (M) akamjibu: “Ewe 
ThaTabah! Mali kidogo itakayokufanya umshukuru Mwenyezi 
Mungu ni bora kuliko mali nyingi itakayokufanya umkufuru.” 
Kisha akasema: “Ewe ThaTabah! Je hali ya maisha yangu haitoshi 
kuwa mfano bora kwako?” 

Eakini ThaTabah hakuielewa maana ya muongozo huu: ali- 
sisitiza kuwa anataka kuwa tajiri. Tamaa yake hiyo ilimfanya 
asilione onyo alilopewa na Mtukufu Mtume (^). Hivyo, Mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu akamuombea ThaTabah awe tajiri. Alipata 
utajiri - lakini akaangukia katika kufuru na kutoridhika. Mwisho 
wa uhai wake, alijuta sana. Alisema akiwa kwenye kitanda cha 
maradhi yake: “Eaitani ningeusikiliza wosia wa Mtume (^)!” 
Alisikitika sana kwamba aliyafuata matamanio yaliyoyabadilisha 
maisha yake yote kuwa jela.^^ 

Ndiyo maana mja anatakiwa kuiweka akilini aya ya Qur’an 
isemayo: 





22. Tazama: Tabari, JamffluHl-Bayan, KIV, 370-372. 






REHMA YA AJABU 


“Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema. ” 
(Takathur, 102/08) 

Kutosheka na kile tunachojaaliwa na Mwenyezi Mungu ni 
wajihu na ni aiama ya ukomavu, kwa maana kutokuwepo kwa 
usawa katika neema za Mwenyezi Mungu sio dhuima. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anaweza kumuumha mja katika afya kamiii 
na akamuumha mwingine katika haii uiemavu kiasi. Anaweza 
kumuumha mtu mmoja na vipawa vikuhwa vya kiakiii, huku 
akimuumha mwingine na vipawa pungufu. Anaweza kumfanya 
kiumhe fuiani kuwa nyoka anayetamhaa ardhini, na akamuumha 
kiumhe mwingine kuwa ndege anayeruka angani. Tofauti hizi 
hazitengenezi msimgi wa viumhe kufanya pingamizi dhidi ya haii 
zao wenyewe. 

Wanyamawana ueiewa na hisia za kutosha kudumisha na 
kutunza uhai wao, na wote wana furaha kwa viie waiivyo. Hawa- 
na wasiwasi wowote zaidi ya kujaza matumho yao na kukidhi 
matamanio yao ya kimaumhiie na ya kiasiii. Hawauiizi kwa nini 
hawakuumhwa kama wanadamu! Na kama amhavyo mnyama au 
mtu hauuiizi “Kwa nini sikuumhwa mwanadamu?”, vivyo hivyo 
watu waiiokosa haadhi ya mamho, kama viie uiemavu, maradhi 
au umaskini, hawawezi kumtuhumu Mwenyezi Mungu kuwa ana- 
tenda dhuima. 

Aidha, manufaa ya maii ndogo au kuhwa yataamuiiwa kwenye 
mizani ya hisahu huko Akhera. Rasiiimaii ndogo zina maana ya 
kuwajihika kidogo, iihaii mwenye rasiiimaii kuhwa na uwajihikaji 
wake utakuwa mkuhwa. 

Asiyeweza kuieiewa hekma na siri za qadari hawezi kue- 
iewa maana ya kujisaiimisha na kuuridhia utashi wa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. Tunamkumhuka Ahu Taiha (*fe) na mkewe, Umm 
o Suiaym (^), maswahaha wawiii wa Mtukufu Mtume (M)- Ahu 

- 





HAKI NA UADILIFU - 1 


Talha alipokuwa safarini, mwanaye wa kiume, ambaye alikuwa 
mgonjwa sana, alifariki dunia. Abu Talha aliporejea, alimuuliza 
mkewe juu ya hali ya mtoto wao. Umm Sulaym akajibu, “Maumivu 
yake yamekwisha. Nadhani anahisi kufarijika.” 

Siku ya pili Abu Talha alipotaka kutoka, mkewe Umm Sulaym 
akasema: 

“Ewe Abu Talha! Tazama jirani yetu alivyofanya! Nilipomtaka 
arejeshe mali niliyomuazima, hakutaka kuirejesha!” 

“Sio jambo sahihi hilo!” Abu Talha alisema. 

Hapo Umm Sulaym akasema, “Ewe Abu talha! Mwanao ali- 
kuwa amana uliyopewa na Mwenyezi Mungu. Ameichukua amana 
yake.” Mwanzo Abu Talha alishtuka, akakaa kimya kwa muda. 
Kisha akasema, “Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu, na kwake 
tutarejea. ” (Tazama: BukhM, Jana’iz 42, Aqiqah I; Muslim, Adab 
23, Eada’il as-Sahaba 107) 

Tukio hilo ni mfano bora unaotufanya tutambue kuwa neema 
zote tunazopewa na Mwenyezi Mungu katika dunia hii ni amana 
ambazo tumekabidhiwa kwa muda mfupi! Msimamo huo wa 
kuridhika na kujisalimisha ni msimamo ambao tunatakiwa kuu- 
onesha wakati Allah anaporupatia neema na wakati anapoamuza 
kuzichukua. 

Kwa hakika, kuweza kufuata mfano wa Nabii Ibrahimu (j$M) 
aliposema, “Nimejisalimisha kwa Mola wa Walimwengu”, licha 
ya kukabiliwa na mtihani mzito, ni mojawapo katika alama kuu za 
kuwa muumini bora. 

Mola wangu! Tunakuomba utujaalie maisha yenye kuongozwa 
na hali ya ikhlasi na kujisalimisha kwa dhati Kwako! Tujaalie 
tushikamane na haki na uadilifu! Tujaalie msamaha na huruma 





REHMA YA AJABU 


yako pamoja na haki na uadilifu, na utusamehe Siku ya Hukumu! 
Amiin... 








SURA YA 6 


O^aki Q£adilfu - 2 



Dunia hii ni mahalipa kutahiniwa. Hatujaja hapa bila malen- 
go, na walahatukuachwa tu... Hatupo katika dunia hii kwa ajili 
tu ya kukidhi matamanio yetu ya kihayawani. Mwenye kuyafuata 
matamanio hayo huweza kugeuka kiurahisi na kuwa dhalimu. Kwa 
namna hiyo, huyahatarisha maisha yetu ya milele. 










SURA YA 6 


HAKI NA UADILIFU -2 


Ulimwengu huu wenye mpangilio na nidhamu maridadi hau- 
kutokea kwa sadfa au hahati nasihu. Haukuumhwa kuwa zana 
ya kuridhisha matamanio yetu. Ulimwengu kwa lengo tukufu, 
na umefanywa kuwa sehemu ya kuwatahini wanadamu. Hivyo, 
ulimwengu na mwanadamu havikuumhwa kwa upuuzi tu. 

Hakuna kinachoumhwa hure tu, hila hikma au sahahu, kwa 
maana Jina lingine la Mwenyezi Mungu ni al-Haqq, yaani Haki, 
Ukweli, Uhalisia. Ametakasika dhidi ya kufanya kitu kwa upuuzi 
au hila sahahu. Vitu vyote vitokavyo Kwake ni haki. Qur’an 
Tukufu inasema: 


“Naye ndiye aliye ziumba mbingu na ardhi kwa Haki. 
(An’am, 6:73) 


Utazame ulimwengu wote, mtazame mwanadamu, na vitazame 
viumhe vingine. Kila kimoja kimetengenezwa kwa ustadi wa hali 
ya juu na wenye kushangaza. Uumhwaji wake unaonesha hekma 
na mafunzo yasiyohesahika, vipimo na mizania maridhawa. Kila 
mwenye akili salama anatakiwa kutafakari kwa makini na kwa 
undani ishara za huu ukuu wa Mwenyezi Mungu. 


Mwenyezi Mungu Mtukufu anatueleza juu ya ukweli huu kwa 
kutuonya: 

- 





REHMA YA AJABU 


“Na mbingu ameziinua, na ameweka rnizani, ili msidhulumu 
katika mizani. ” (Ar-Rahman, 55: 7-8) 

“Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake 
kwa mchezo. Hatukuviumba hivyo ila kwa Haki, lakini wengi wao 
hawajui. ” (ad-Dukhan, 44:38-39) 

“Ati anadhani binaadamu kuwa ataachwa bure?” (Qiyamah, 
75:36) 

“Je! Mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwamba 
nyinyi kwetu hamtarudishwa?” (Mu’minun 23:115) 

Qur’an Tukufu inaeleza wazi kuwa ulimwengu huu ni sehemu 
ya kutahiniwa. Hatukuja hapa hila lengo, wala hatukuachwa peke 
yetu. Tuna utashi amhao tunaweza kuutumia kwa wema au uhaya, 
lakini Mola wetu ametuwekea mipaka, na akatuumuru kuichunga 
mipaka hiyo. Hatukuletwa katika dunia hii kwa ajili ya kukidhi 
matamanio ya nafsi zetu. Mwenye kufuata matamanio hayo ya 
kihayawani anaweza kugeuka kiurahisi kuwa dhalimu na mnyo- 
nyaji. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tunayaweka hatarini maisha 
yetu ya milele. 

Kwa hakika, kuwa mja wa Mwenyezi Mungu humaanisha 
kuchunga mipaka iliyowekwa na Mwenyezi Mungu. Mja anapo- 
chunga mipaka hiyo huwa amejiokoa dhidi ya adhahu ya Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu. Mwenye kuivunja na kwenda kinyume na 
mipaka hiyo, anakuwa amejiandalia adhahu, na hivyo kuidhulumu 
mwenyewe nafsi yake. Ikumhukwe kuwa kinyume cha uadilifu ni 
dhulma. 

Kinyume cha Uadilifu ni Dhulma 

Ndani ya Qur’an Tukufu, Mwenyezi Mungu Mtukufu anaele- 
zea sifa za hinaadamu: 

- 






HAKI NA UADILIFU - 2 


“...Hakika yeye (mwanadamu) amekuwa dhaalimu mjinga. 
(Ahzab, 33:72) 


Ujahiliya ni moja katika sababu kubwa zinazompeleka mtu 
kutenda dhulma na ukandamizaji. Kinyume cha Jahiliyyah iliyota- 
jwa ndani ya Qur’an Tukufu ni ‘ilm. 

Maarifa na elimu ya kweli ni ile inayomuongoza mwanadamu 
kumtambua Mwenyezi Mungu Mtukufu - yaani kumtambua Mwe- 
nyezi Mungu ndani ya nyoyo zetu. Hivyo, kama ambavyo ujinga 
humpeleka mwanadamu kwenye dhulma, maarifa humpeleka kwe- 
nye wema, uadilifu na ukweli. 

Kiini na asili ya ukweli na haki ni Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu. Mwenyezi Mungu Muumba wa ulimwengu ndiye aliyetujuza 
Haki na ukweli. Mwenyezi Mungu Mtukufu anatuambia ndani ya 
Qur’an Tukufu: 

“...Sema: Hakika uwongofu wa Mwenyezi Mungu ndio Uwon- 
gofu. Nasi tumeamrishwa tusilimu kwa Mola Mlezi wa viumbe 
vyote. ” (An’am, 6:71) 

Ni jambo baya kabisa kutojali maamrisho na makatazo ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu na Mtume Wake, ambayo hutuongoza 
kwenye furaha isiyokuwa na kikomo. Anayefanya hivyo huwa ana- 
jidhulumu. Dhulma kubwa kabisa ni kufumbia macho ukweli na 
haki bila kushurutishwa. Kila dhulma ina adhabu yake. Adhabu ya 
kosa la kuufumbia haki na ukweli wa wazi na wa moja kwa moja ni 
adhabu isiyokuwa na kikomo. Hivyo kuacha kumuamini Mwenyezi 
Mungu Mtukufu humpeleka mtu motoni milele, kwa sababu ndiyo 
dhulma kubwa kabisa dhidi ya neema alizopewa na Mola wake. 


Japokuwa dhulma huwafanya wengine waumie, mwenye 
kuifanya humpeleka moja kwa moja kwenye adhabu kali. Mad- 
halimu ndio wanadhurika zaidi. Ndiyo maana ndani ya Qur’an 

- 






REHMA YA AJABU 


Tukufu, mara kwa mara, tunakuta maneno “wale wanazidhulumu 
nafsi zao. ” 

Rumi (q.s) anasema kutiusu uadilifu na dhulma: “Uadilifu ni 
nini? Ni kuimwagilia maji miti yenye matunda. Dhulma ni nini? 
Ni kulimwagilia maji waridi mwitu,” na “Mtu asiyekuwa na wazo 
la uadilifu ni kama mhuzi jike anayemnyonyesha mtoto wa mhwa 
mwitu.” 

Yaani, dhulma amhayo mtu anaikumhatia itampeleka kwenye 
maangamizi. Humpeleka kwenye anguko na kutoweka. 

Historia inatwamhia kuwa wale wanaovunja haki za wenzao 
kwa manufaa yao ya mpito hujiandalia mwisho wenye kutisha. 
Mwishowe hujiangamiza kwa matendo yao wenyewe. Hivyo, hata 
kama ni jamho gumu, daima tunatakiwa kushikamana na uadilifu 
na kuiunga mkono haki. 

Kwa lugha nyepesi kahisa, dhulma ina maana ya kuwafanya 
watu wateseke hila sahahu. 

Licha ya ukweli kwamha hinaadamu wana daraja tukufu 
kahisa katika viumhe wote, huwa tunasahau thamani na heshima 
yetu kuhwa na kuanza kukimhizana na anasa za mpito, matamanio 
ya nafsi, na tamaa za muda mfupi. Kwa njia hii watu hujiingiza 
kwenye adhahu ya milele, kwa kutenda dhamhi na kuasi amri na 
makatazo ya Muumha. Lakini nani atakayeheheshwa mzigo wa 
hali hii? 

Uwezo wa kuwatendea wengine uadilifu na huruma ni matokeo 
ya kwanza nay a awali kahisa ya kujitendea sisi wenyewe uadilifu 
na huruma. Na muongozo wetu hora wa kulifikia hili ni Mtume 
Muhammad (^). 





HAKI NA UADILIFU - 2 


Mfano Bora wa Uadilifu 

Mola wetu alimtuma Mtukufu Mtume (^) kuonesha mfano 
bora wa mwenendo wa mwanadamu, na kwa namna hii akaya- 
pambanua maamrisho na makatzo kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Maisha safi ya Mtukufu Mtume (^) yanaonesha nia na 
makusudio ya Mwenyezi Mungu kwa wanadamu kupitia mifano 
hai ya kibinaadamu. Dini yetu tukufu, Uislamu, ni dini ya maisha 
halisi pale unapotumika hasa kwa namna bora. Misingi yake inato- 
fautiana na mitazamo ya kiulimwengu ambayo ni ya kinadharia tu 
na haiwezi kutekelezeka. Hivyo, kuuelewa uadilifu ndani ya Uisl- 
amu, ingawa ni msafi, nalo pia ni jambo la msingi sana. Majukumu 
yako wazi kabisa. 

Mtukufu Mtume (^) alipokuwa akiuamrisha umma wake 
kufanya jambo fulani, yeye na ndugu zake ndio waliokuwa wa 
kwanza kuitekeleza amri hiyo. Alipokuwa akiwakataza kitu, yeye 
na ndugu zake ndio waliokuwa wakiwajibika mwanzo kabisa 
kukiacha kitu hicho. Katika masuala ya uadilifu, hakuwahi kujipen- 
delea hata kidogo, wala hakuwahi kuwapa upendeleo watu wenye 
mali au wenye ushawishi. Maisha ya Mtume Muhammad (^) 
yamejaa mifano ya mwenendo mwema unaowaacha watu vinywa 
wazi. Ifuatayo ni mifano michache tu: 


Hata Kama Angekuwa Binti Yangu Fatimah... 

Wakati wa zama za Furaha, mwanamke mmoja kutoka katika 
familia yenye ushawishi ya ukoo wa Banu Makhzuum alitenda 
kosa la wizi, na muathirika wa tukio hilo akamshitaki. Ndugu wa 
mwanamke huyo walimtafuta mtu aende kuzungumza na Mtukufu 
Mtume (^) ili mwanamke huyo asiadhibiwe. Hatimaye wakaamua 
kumtuma Usamah ibn Zayd ambaye alikuwa miongoni mwa 

- 






REHMA YA AJABU 


Maswahaba wanaopendwa sana na Mtukufu Mtume (^). Usamah 
alienda kwa Mtukufu Mtume (M) na kuomba mwanamke huyo 
asiadhibiwe. Mtukufu Mtume (M) alisikiliza, na uso wake ukab- 
adilika rangi. Alimtazama Swahaba wake mpendwa na kumuu- 
liza, “Unajadili kuvunja mojawapo katika mipaka ya Mwenyezi 
Mungu?” 

Usamah aliposikia maneno hayo ya Mtukufu Mtume (M) 
alihuzunika sana na kujutia kitendo chake. Aliomba msamaha na 
kusema, “Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Tafadhali niombee 
msamaha kwa Mwenyezi Mungu.” (BukhM, Maghazi, 53; Nasa'i, 
Qat’ al-Sariq, 6, VIII, 72-74) 

Kisha Mtukufu Mtume (M) alisimama na kutangaza, “Watu 
waliokuwa kabla yenu waliangamizwa kwa sababu ifuatayo: Mtu 
kutoka katika familia tukufu au tabaka la juu alipokuwa akiiba 
walikuwa wakimuacha huru, lakini masikini na mnyonge wanapoi- 
ba walikuwa wakiwaadhibu hapo hapo. Wallah, lau Fatimah, binti 
wa Muhammad, angeiba, ningemkata mkono!” (BukhM, Anbiya’, 
54; Muslim, Hudud, 8, 9) 

Katika Qr’an Tukufu, Mwenyezi Mungu anasema: 

“Enyi mlio amini! Kuweni wenye kusimamisha uadilifu, 
mtowao ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ijapo kuwa ni 
juu ya nafsi zenu, au wazazi wawili na jamaa zenu. Akiwa tajiri 
au masikini Mwenyezi Mungu anawastahikia zaidi. Basi msifuate 
matamanio, mkaacha kufanya uadilifu... ” (An-Nisa 4:135) 

Kisa hiki kinaonesha kuwa Mtukufu Mtume (^), ambaye 
maisha yake yote ni tafsiri ya Qur’an, alisimamia utawala wa sheria 
na kuheshimu matakwa ya haki na uadilifu hata kama familia yake 
mwenyewe ingehusika. Alikataa vikali kuwapa upendeleo watu 
wenye ushawishi kijamii. 

- 






HAKI NA UADILIFU - 2 


Kushikamana na Uadilifu 

Hata kabla ya kupewa majukumu ya utume, Mtukufu Mtume 
Muhammad (^) alishiriki katika muungano wa kirai mjini Makka 
uliojulikana kama Muungano wa Wema (Jiilf al-fudhuul). Muun- 
gano huu ulianzishwa ili kuhakikisha uadilifu unatawala katika 
maisha ya kibiashara na kijamii. Kundi hili lilikuwa likiwasaidia 
wageni ambao haki zao zilikuwa zikipokonywa na ambao (kuto- 
kana na kukosa uhusiano wa kijamii) walikuwa hawawezi kupata 
haki zao. Kundi hili lilifanya kazi ya kurejesha haki za maskini 
kutoka kwa wenye nguvu, na kurejesha hali ya kuheshimu haki za 
maskini. 

Hisia hii ya kuhakikisha haki na uadilifu vinapatikana inaweza 
kuonekana katika maisha yote ya Mtukufu Mtume (M)- Miongoni 
mwa mifano halisi ni maneno yeke yafuatayo: 

“.. .jamii yoyote ambayo masikini hapati haki yake stahiki bila 
kuumizwa, haiwezi kudumu katika ustawi...” (IbnMaja, Sadaqat, 17) 

“...Mwenyezi Mungu ataitakasa vipi jamii ambayo maskini 
hawarejeshewi haki zao kutoka kwa wenye nguvu?” (Ibn Maja, 
Fitan, 20) 

“Siku ya Kiyama, watu watakaopendwa na kuwa karibu zaidi 
na Mwenyezi Mungu ni viongozi waadilifu. Na wale watakao- 
chukiwa na kuwa mbali zaidi na Mwenyezi Mungu ni viongozi 
madhalimu.” (Tirmidhi, Ahkam, 4/1329; Nasa'i, Zakah, 77) 

Dakika za mwisho wakati akikaribia kufariki dunia, Mtu- 
kufu Mtume (M) alisema: “Shikamaneni na swala! Shikamaneni 
na swala! Na muogopeni Mwenyezi Mungu kuhusu haki za wale 
walio chini ya uangalizi wenu.” (Abu Dawud, Adab, 123-124/5156; Ibn 
Maja, Wasaya, 1) 





REHMA YA AJABU 


Kuwa Kikwazo kwa Uadilifu: Fungu la Moto 

Mtukufu Mtume Muhammad (^), fakhari ya ulimwengu, 
anasema: 

“Hakika mimi ni mwanadamu. Mnanjia na kutaka uamuzi 
kuhusu mamho kadhaa yanayowaleta ushindani haina yenu. Inawe- 
za kutokea mmoja wenu akawa mahiri sana katika kuwasilisha 
ushahidi wake kuliko wengine. Na mimi ninaweza kutoa hukumu 
inayompa haki, kutokana na kile nilichokisikia kutoka upande 
wake. Lakini, kama atakuwa ametumia hila katika ushahidi wake 
nami nikatoa uamuzi unaompa haki, hasi mtu huyo ajiandae kupata 
fungu la Moto.” (BukhM, ShahMat, 27; Muslim, 'Aqidah, 4) 

Kwa hakika, haadhi ya watu hufunika matendo yao ya kid- 
halimu na kuwashawishi watu kuwa hawana makosa kwa kutumia 
nafasi ya matatizo ya kiakili au udhaifu wa upande wa pili. Basi 
wasidhani kuwa wataukimhia uhalifu wao! Hata kama watazidan- 
ganya mahakama za dunia hii, mhele ya mahakama ya Mwenyezi 
Mungu kila kitu kitajulikana, na haki za watu zitarejeshwa. Hali ya 
Siku ya Kiyama itakuwa ya kutisha zaidi kuliko chochote katika 
ulimwengu huu. 

Hivyo, yeyote anakwenda kwa hakimu ili kutendewa uadilifu 
anatakiwa kuichunguza dhamiri yake kama kweli ana haki katika 
kesi hiyo. 

Suala la uadilifu ni suala muhimu sana, sio tu katika haadhi ya 
nyanja za maisha, hali katika nyanja zote. Uadilifu lazima utendeke 
katika hiashara, katika elimu na katika mamho ya mazingira na 
ndani ya familia pia. 





HAKI NA UADILIFU - 2 


Kuwatendea Uadilifu Watoto 

Kuwapendelea watoto wa kiume dhidi ya watoto wa kike 
ni kuivunjia heshima amri ya Mwenyezi Mungu, na ni ishara ya 
udhaifu wa imani na Uislamu wa mtu. 

Sote tunafahamu kuwa watoto wa kike wamekuwa wakinyim- 
wa haki zao nyingi na kukutana na ukandamizwaji wa aina mhalim- 
hali. Ni dhulma kuhwa kahisa kuichukulia jinsia kama kigezo cha 
uhora, kwa sahahu Mwenyezi Mungu Mtukufu ameshatangaza 
kuwa kigezo pekee cha uhora ni taqwa- yaani uchamungu. 

Siku moja Mtukufu Mtume (^) alifika kwa Swahaha wake 
mmoja. Swahaha huyo alikuwa na watoto wawili, mmoja wa kiume 
na mwingine wa kike. Yule wa kiume alipomkimhilia, alimkumha- 
tia na kumkalisha juu ya paja lake. Baada ya muda kidogo akaja 
mtoto wa kike. Swahaha huyo akamkalisha chini hadala ya kum- 
fanyia kama alivyofanya kwa mtoto wa kiume. Mtukufu Mtume 
(^) alipoliona hilo akasema: “Je hupaswi kufanya uadilifu haina 
ya watoto wako?” 

Hivyo alionesha kuwa haitakiwi kufanya uhaguzi haina ya 
mtoto wa kiume na wa kike kwa misingi ya jinsia zao. Daima 
unatakiwa kutompendelea mmoja kwa sahahu tu ya msingi huu.^^ 

Nu’man ihn Bashir (4®) anasimulia: 

Baha yangu alinichukua mpaka kwa Mtume (^) na kusema, 
“Mwanangu huyu nimempatia mtumwa amhaye nilikuwa nikim- 
miliki.” 

Mtume (^) akasema: “Je umewapa pia watoto wako wen- 
gine?” 

23. Tahawi, Sharhu Ma'anil-Athar, Beirut 1987, IV, 89; Beyhaki, Shuab, VII, 468; 

Haythami, VIII, 156. 






REHMA YA AJABU 


Baba yangu akasema, “Hapana, sijafanya hivyo.” 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu akasema, “Basi badilisha 
uamuzi wako kuhusu zawadi hiyo.” (BukhM, Hibah 12, ShahMat 
9; Muslim, Hibat 9-18) 

Kutoa Haki kwa umakini kuwapa wale wanaostahiki 

Baada ya ushindi wa Khaybar, Mtukufu Mtume (^) alikuwa 
akimtuma Abdullah ibn Rawaha kwenda huko kwa ajili ya kuku- 
sanya kodi. Kila mara, Abdullah (4®) alikuwa akitathmini kwa 
umakini kiwango cha tende zinazotakiwa kutozwa ushuru na kuku- 
sanya kiwango cha kodi kinachotakiwa. 

Baadhi ya Mayahudi waliokuwa wakifanya shughuli za kilimo 
katika mashamha ya Khayhar hawakuifurahia tathmini ya Ahdul- 
lah, na wakajaribu kumpa hongo ili ahadilishe kiwango cha ushuru 
kinachotakiwa kutozwa. Walikusanya vito vya madini kutoka kwa 
wake zao wakampatia Ab dullah, wakasema, “Chukua vito vyote 
hivi ili mwaka huu usitutoze kodi!” 

Abdullah akawajibu, “Siwapendi kwa sababu ya matendo yenu 
maovu. Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba, kutowapenda 
hakutanizuia kuwatendea uadilifu. Mnataka kunipa hongo. Lakini 
hongo ni haramu: sisi huwa hatufanyi hivyo.” 

Mayahudi hawa walipoona kuwa hawawezi kumhonga Ahdul- 
lah waliuheshimu na kuukubali uaminifu wake. Walisema, 
“Huu ni uadilifu na uaminifu ambao huzifanya mbingu na ardhi 
zifanye kazi kwa nidhamu na mpangilio.” (Muwatta’, Musaqat, 2) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 


“Enyi mlio amini! Kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu mkitoa ushahidi kwa haki. Wala kuchukiana na 





HAKI NA UADILIFU - 2 


watu kusikupelekeeni kutofanya uadilifu. Fanyeni uadilifu. Hivyo 
ndio kuwa karibu mno na uchamngu... ” (Al-Maidah, 5:8) 

Utukufu ulioje wa dini yetu! Inatuamrisha kuwatendea uadili- 
fu hata wale wanaoupinga! Muislamu mwenye kujitamhua daima 
huheshimu haki na kutekeleza matakwa na mahitaji ya uadilifu, 
kwa kuwa anatamhua kuwa anawajihishwa kwa kufanya dhulma, 
hata dhidi ya asiyekuwa Muislamu. Katka hadith moja, Mtukufu 
Mtume (^) anasema: “Tahadharini na dua ya aliyedhulumiwa, 
kwa maana hakuna kizuizi kati ya dua hiyo na Mwenyezi Mungu.” 
(Bukhan, Zakah 41, 63, Maghazi 60, TawhM 1; Muslim, Iman 29, 31) 

Kuna mfano mwingine wa kihistoria juu ya uchungaji wa haki 
na kuwafanyia uadilifu wale wasiokuwa Waislamu. 

Katika siku za mwanzo za Uislamu, mji wa Hims ulikuwa 
chini ya ulinzi wa Waislamu. Waislamu waliposikia kuwa jeshi 
la Wammi lilikuwa likielekea huko, walirejesha kodi walizokuwa 
wamechukua kutoka kwa wakazi wa Hims. Waliwaamhia, “Kwa 
kuwa sasa hivi tunataka kushamhuliwa, hatuna uwezo wa kuwalin- 
da. Tulikusanya kodi hizi kutoka kwenu ili tuwalinde, lakini sasa 
hatutaweza. Hivyo mko hum kufanya mtakavyo.” 

Watu wa Hims wakasema, “Tunaapa kwa Mwenyezi Mungu 
kuwa serikali na uadilifu wenu ni hora kwetu kuliko ukandamizaji 
na dhulma tuliyokahiliana nayo chini ya utawala wa zamani. Tutau- 
linda mji huu pamoja nanyi chini ya amri ya gavana wenu.” 

Wayahudi na Wakristo wa miji mingine waliokuwa wamesaini 
mikataha na Waislamu walifanya hivyo hovyo. Mwishowe, jeshi 
la Kiislamu liliposhinda, raia hawa waliifungua milango ya miji 
yao kwa ajili ya Waislamu na kuikarihisha serikali ya Kiislamu. 
Waliendelea kuishi kwa amani na kutoa kodi zao.^'* 


24. Balazurt, Futuhul-Buldan, Beirut 1987, s. 187. 







REHMA YA AJABU 


Jeslii la Kiislamu lilitengeneza utamaduni huu wa uadilifu 
sio tu katika mji wa Hims, bali pia katika miji mingine ambayo 
waliifungua, na desturi hiyo ya uadilifu ikaendelea hata baada 
ya wao kuondoka. Kwa mfano, katika zama za Watumki, mji wa 
Pleven ulipotekwa na majeshi kutoka Ulaya, Gazi Othman Pasha 
alirejesha kodi zilizokuwa zimekusanywa kwa Wakristo wa mji wa 
Pleven. Kodi hizo zilikuwa zimetolewa na wakazi hao kwa ajili 
kulindwa. 


0 

Ni kwa sababu ya utambuzi huo kwamba wanafikra wengi 
wasiokuwa Waislamu katika kipindi chote cha historia wameende- 
lea kuutambua ukuu wa uadilifu uliofundishwa na Uislamu. Wana- 
mapinduzi wa Kifaransa walipokuwa wakiandaa Tangazo la Haki 
za Mwanadamu mwaka 1789, walifanya utafiti katika mifumo yote 
ya kisheria dunia. Lafayette, ambaye alikuwa mmoja wa wajumbe 
wa tume hiyo, aliidumsu sheria ya Kiislamu. Baada ya kuidurusu 
alishikwa na butwaa akalazimika kusema, “Ewe Mwarabu mwenye 
ukuu! Uligundua uadilifu wa kweli!” 





Uadilifu ni nguzo kuu inayozishikilia jamii na kuzifanya seri- 
kali zifanye kazi. Kuna methali moja ya Kiarabu ya zamani inas- 
ema, “Kafiri anaweza kustawi; lakini dhalimu hawezi kustawi.” 
Nyingine inasema, “Uadilifu ni msingi wa utawala.” Ni ukweli 
kabisa kwamba mataifa na madola mbalimbali hufanya kazi kuto- 
kana na watawala wenye nguvu, uwezo na mamlaka. Lakini, 
nguvu, uwezo na mamlaka hukubaliwa na watu kwa kiwango cha 
uadilifu wanachokishuhudia. Nguvu bila haki huwa uadhalimu. 
Katika kuashiria hili, Abu Bakr anasema, “Uadilifu bila nguvu 
ni udhaifu. Nguvu bila uadilifu ni udhalimu.” Hii ina maana kuwa, 
nguvu inatakiwa kuambatana na uadilifu ili iwe na manufaa, lakini 
uadilifu hutolewa na nguvu ili uwe na athari. 





HAKI NA UADILIFU - 2 


Katika kitabu cha Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip anasema, 
“Dhulama ni kama moto: hukiangamiza kila kinachoukaribia. 
Uadilifu ni kama maji: hustawisha kila yanapodondokea.” Kama 
maji ya uadilifu hayawezi kuiokoa jamii inayoungua kwa moto wa 
uonevu, basi maji hayo yatakuwa yamepoteza usafi wake, sifa zake 
na tabia yake ya msingi na ya lazima. Mfumo wowote wa uadilifu 
usioweza kujibu vilio vya wanyonge ni kama maji machafu. 

Baada ya mauti ya Mtukufu Mtume (^), Sayyidna Abu Bakr 
(ife') alipochaguliwa kuwa khalifa, aliitangaza ofisi yake mbele ya 
watu kwa maneno ya staha ya ajabu kabisa: “Enyi watu! Nimecha- 
guliwa kuwa Khalifa lakini mimi sio mtu bora miongoni mwenu. 
Nikitekeleza majukumu yangu vizuri, basi nisaidieni. Nikikosea, 
basi naombeni mninyooshe na kunionyesha njia sahihi...” (Ibn-i 
Sa’d, III, 182-183; Suyuti, Tankhu’l-Khulafa, s. 69, 71-72; Hamidullah, Islam 
Peygamberi, II, 1181) 

Tangazo hili adhimu linatuonesha kuwa ni wajibu kwa Waisl- 
amu kuwaunga mkono viongozi waadilifu, na kuwaonya bila kusita 
pindi wanapokosea. 

Kupinga dhulma na uonevu 

Mtukufu Mtume (^) anasema, “Jihadi bora ni kuzungumza 
ukweli mbele ya mtawala dhalimu.” (Abu Dawud, Malahim, 17; 
Tirmidhi, Fitan, 13) Hii ni kwa sababu ukweli usiposemwa, uona 
go hutawala. Unapokaa kimya ilhali ni wakati wa kuitetea haki 
ni kujibadilisha kuwa shetani mkimya. Kukaa kimya mbele ya 
mtawala dhalimu unakuwa umemuabudu kama sanamu. 

Watu waliokuwa wamemzunguka Fir’auni, ambao walim- 
hamasiha kudai uungu na kusema “Je, niimi sio mola wenu 
mkuu?” walikuwa kama mashetani licha ya kuwa katika miili ya 






REHMA YA AJABU 


kibinaadamu. Kwa kuwa waliunga mkono uonevu wa Fir’auni, nao 
yaliwapata yaliyompata. Kumfurahia dhalimu kwa ajili ya manufaa 
ya kidunia husababisha fedheha na hizaya ya milele. 

Wale ambao nyoyo zao huitetea na kuiunga mkono haki 
hubarikiwa na nguvu ya haki. Haki inapowaunga mkono kikamili- 
fu, nao pia huiunga mkono. Wao ndio wanaowapinga madhalimu 
na wanaonevu. 

Hivyo, Hassan al-Basri hakukaa kimya dhidi ya udhalimu wa 
Hajjaj Dhalimu, ambaye dhulma yake inajulikana sana. Hassan, 
akikabiliana na hatari, alitangaza ukweli, na kugawa kile kili- 
chostahiki kugawiwa. Na Imam al-A’dham Abu Hanifa, ambaye 
hakupenda kuunga mkono sera za dhulma za khalifa Ja’far Mansur 
kwa namna yoyote ile, aliukataa uteuzi wake wa kuwa kadhi kuu 
wa Baghdad. 

Maneno ya ukweli ni sauti ya imani. Kusema ukweli na kutoa 
kile kinachostahiki kutolewa ni miongoni mwa alama za wakoma- 
vu wa imani. Njia za udhalimu na uonevu zitafungwa kwa kuwepo 
kwa watu wanaosema ukweli. 

Wale wanaotenda au kuunga mkono uonevu kutokana na 
tamaa zao, wanatakiwa kutambua kuwa siku zote urongo na maba- 
vu hushinda kwa muda tu. Hawawezi kushida milele, kwa maana 
mwisho wa dhulma ni maangamizi. Kwa kuwa kuukana ukweli 
na kuvunja mipaka ya haki na uadlifu ni kutangaza upinzani na 
uasi dhidi ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, watu madhalimu lazima 
watakutana na adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. 

Historia ya dhulma na uonevu imejaa mifano ya adhabu ya 
Mwenyezi Mungu dhidi ya wanaotenda mambo hayo. Qur’an 
Tukufu inasema kuhusu jambo hili: 





HAKI NA UADILIFU - 2 


“...Wala hatuiangamizi miji mpaka watu wake wawe madhaa- 
limu. ” (Qasas, 28:59) 

Baadhi ya watu hutumia mahavu kwa sahahu mwanzo dhulma 
huiona kuwa ni nzuri...lakini huo ni mwanzo tu. Historia inatu- 
onesha kuwa mwisho wa dhulma hiyo ni giza nene. Kwa upande 
mwingine, uadilifu unaweza kuwa mgumu kuanza, lakini mwisho 
wake huwa salama na amani. 

Muislamu anayetekeleza uadilifu - kila mahali, kila wakati na 
kwa kila mtu - hupenda na Mwenyezi Mungu Mtukufu na waja 
Wake, na hufikia utukufu na furaha duniani na Akhera. Lakini 
anayejitenga na uadilifu kwa ajili ya matamanio ya nafsi hawezi 
kupata chochote. Hata kama atapata manufaa ya muda, mwisho 
wake ni hasara, majuto na masikitiko. 

Tunamuomha Mola wetu azilinde nyoyo zetu zisielekee kwe- 
nye dhulma kwa sahahu ya manufaa ya muda mfupi. Atujaalie 
kuwa miongoni mwa waja Wake wenye furaha amhao wanaishi 
kwa misingi ya haki na uadilifu, na amhao wataingia mhele Yake 
wakiwa na akili yenye amani! 


Amiin! 






SURA YA 7 


^hima 



Dhima na uwajibikaji utokanao na uelewa wa mshikamano 
wa kidini nijambo muhimu sana. Lichaya umbali mkubwa ulio- 
po baina yetu, Waislamu wanatakiwa kujiona kama viungo vya 
mwili mmoja, vyote vikiwa vinautegemea moyo mmoja. Kama 
ambavyo maumivu ya kiungo kimoja husambaa mpaka kwenye 
viungo vingine vya mwili wote, hivyo hivyo maumivuya Muislmu 
yeyote anayeteseka ni mtihani kwa dhamiri zetu sote. 










SURA YA 7 


DHIMA 


Binaadamu ndio viumbe bora kabisa na ndilo pambo adbimu 
kabisa la ulimwengu. Mwenyezi Mungu amemjaalia mwanadamu 
neema na vipawa vingi ambavyo bakuwapa viumbe wengine. 
Baada ya kujaalia vitu vyote bivi, Mwenyezi Mungu Mtukufu 
akamfanya mwanadamu kuwa kiumbe mwenye dbima na mwenye 
kuwajibika. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu ameweka ndani mwetu silika za 
kuelekea kwenye utovu wa maadili na pia silika za kuelekea kwe- 
nye unyoofu na ucbamungu. Na pia ametujaalia utasbi wa kucba- 
gua baina ya mambo bayo mawili, na bivyo kutoweka kwenye 
mtibani ndani ya dunia bii. Alitujaalia uburu wa kucbagua jema 
au baya kwa sbarti kwamba turidbike na matokeo tutakayoyapata. 

Aliwakadiria waja Wake bali mbalimbali za maisba kama 
sbarti la mtibani buo wa kidunia. 


Binaadamu wameumbwa na uwezo na bali tofauti tofauti 
ili kubakikisba maisba ya kijamii ya mwanadamu yanaendelea 
kwa nidbamu, uelewano na amani. Kama watu wote wangepewa 
sifa za aina moja, vipawa vya ustadi vya aina moja, na bali za 

- 





REHMA YA AJABU 


kimaada na kimaanawi zinazofanana, pasingekuwepo na mgawa- 
nyo wa majukumu katika jamii, na matokeo yake, pasingekuwepo 
na nidhamu yenye amani katika maisha ya mwanadamu. Badala 
yake, wanadamu wameumhwa kuhitajiana wao kwa wao, kama 
amhavyo mikono yetu huhitajiana ili kunawa. Mfumo wa maisha 
ya mwanadamu umetengenezwa katika namna amhayo watu wote 
wanatakiwa kushirikiana katika mamho yote, kama amhavyo vifaa 
vya mashine vina umuhimu kwa ajili ya utendaji kazi wa mashine 
husika. Hivyo, wanadamu kuwa na fursa zinazotofautiana katika 
maisha ya ulimwengu huu wa mitihani sio jamho lililofanywa hila 
hekma, hali kuna sahahu maalumu ya kuwa hivyo. 

Hali zinazotofautiana hutengeneza majukumu na dhima 
mhalimhali kwa waumini, na pia huweka haki haki tofauti tofau- 
ti. Nafasi ya mtu kijamii, vyovyote itakavyokuwa, hutengeneza 
mahitaji maalumu kwenye dhamiri na imani. Mwenyezi Mungu 
Mtukufu anawataka waja wake maskini, wanyonge na mafukara 
kuwa wavumilivu; watafidiwa Akhera kwa hali inayowakahili hapa 
duniani. Vilevile Mwenyezi Mungu anawataka waja Wake matajiri, 
wenye nguvu na uwezo wawe na tahadhari dhidi ya ulafi na kihuri; 
hadala yake wanatakiwa kuwa wenye kushukuru. 

Kumshukuru Mwenyezi Mungu hakufanyiki kwa maneno tu. 
Njia ya kweli ya kutoa shukrani ni kutoa ulichoruzukiwa kuwapa 
wale wenye mahitaji. Ni kuwasaidia wanyonge kwa ajili ya kumfu- 
rahisha Mwenyezi Mungu, kukidhi mahitaji yao na kupata haraka 
na dua zao. Matendo kama haya ndiyo njia hora kahisa ya kuelezea 
na kuonesha shukrani. 

Daima tunatakiwa kujiuliza, “Mimi nina nguvu na afya: kwa 
nini fulani na fulani ni walemavu na wagonjwa? Mimi nina mali: 
kwa nini fulani na fulani ni masikini?” Maswali haya tunatakiwa 
kuyajihu kwa tafakuri, “Mwenyezi Mungu amenikahidhi amana 

- 






DHIMA 


zote hizi, hivyo nina dhima. Ninatakiwa nijitahidi kuzitumia fursa 
hizi kuwasaidia wale wasiokuwa nazo.” 

Mtukufu Mtume (^) anasema: “Si katika sisi Yule asiyeumiz- 
wa na shida ya Musialmu mwenzake.” (Hakim, IV, 352; HaythamJ, I, 87) 

Dhima na uwajihikaji utokanao na uelewa wa mshikamano 
wa kidini ni jamho muhimu sana. Licha ya umhali mkuhwa uliopo 
haina yetu, Waislamu wanatakiwa kujiona kama viungo vya mwili 
mmoja, vyote vikiwa vinautegemea moyo mmoja. Kama amhavyo 
maumivu ya kiungo kimoja husamhaa mpaka kwenye viungo 
vingine vya mwili wote, hivyo hivyo maumivu ya Muislamu 
yeyote anayeteseka ni mtihani kwa dhamiri zetu sote. 

Kasri la Ozi lilipotekwa na wakazi wake kuuawa, Sultan 
Ahdulhamid I wa dola ya Uthmaniya alihuzunika mno. “Ewe Mola 
wangu, askari na watu wasiokuwa na hatia wameuawa!” alilia. 
Kutokana na huzuni nzito afya yake ilitetereka, akapooza na hati- 
maye akafariki dunia: ishara ya hisia kuhwa ya dhima na uwajihi- 
kaji. Hisia kuhwa iliyoje iliyotokana na imani kiasi cha kuuchukua 
uhai wa sultani aliyekuwa na nguvu! Tukitaka kupata ridhaa ya 
Mwenyezi Mungu, lazima tujitahidi kupendana, kuhudumiana, na 
kusaidia kwa kiwango kama hiki cha hisia na dhamiri. 

Vilevile sisi waumini tunahitajiana kwa amali njema na dua. 
Waumini wanyonge na wanaoteseka wanahitaji amali njema za 
tajiri na wenye nguvu, na matajiri na wenye nguvu wanahitajia 
haraka na dua za masikini na wanyonge. 

Mawlana Jalaluddin Rumi analielezea hili kwa uzuri kahisa: 

Kama amhavyo uzuri hukihitajia kioo kizuri, ukarimu nao 
unamhitajia masikini. Kama amhavyo uzuri wa nje wa mtu huon- 
ekana katika kioo, vivyo hivyo uzuri wa ndani wa mtu karimu 
huonekana kupitia shida za watu wengine. 






REHMA YA AJABU 


Kwa upande mwingine, wale wenye shida mbalimbali 
hawapaswi kujiona kuwa wako katika adhabu. Wanatakiwa kujua 
kuwa changamoto hizo ni mitihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. 
Wakiweza kustahmili na kumshukum Mwenyezi Mungu Mtukufu 
katika kila hali, watafidiwa kwa tabu zote wanazozipata. 

Hivyo, tajiri mwenye kushukuru na maskini mwenye kusubiri, 
wote wako sawa katika kupata radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Toafuti pekee iliyopo baina yao ni kwamba, mmoja ametahiniwa 
kwa umasikini na mwingine ametahiniwa kwa mali na utajiri. 

Katika kutuonesha mfano wa watu hao wawili, Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anatusimulia kuhusu Nabii Sulayman (8S§0 na 
Nabii Ayubu (OSSl)- Japokuwa Nabii Sulayman (OSSl) alikuwa na 
utajiri wa hali ya juu na usiokuwa na kikomo, kamwe hakuwa 
mwenye kiburi. Mali za dunia hazikuuteka moyo wake, na alien- 
delea kuwa mwenye kumshukum Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hii 
ndiyo sababu Mwenyezi Mungu akamsifu ndani ya Qur’an Tukufu 
akisema: “ni’mal-‘abd”, yaani “mja mwema!”-^ 

Kwa upande mwingine, Nabii Ayubu (0^1), ambaye alitahini- 
wa kwa umaskini na maradhi, daima alitambua kuwa Mwenyezi 
Mungu ndiye aliyemkadiria mitihani hiyo. Aliikubali hali yake na 
kamwe hakulalamika. Kwa sababu ya kuridhia kadari ya Mwe- 
nyezi Mungu, Nabii Ayubu (OSS') alipata sifa hiyo hiyo aliyopewa 
Nabii Sulayman ya “ni’mal-'abd” yaani “mja mwema.”^® Hivyo, 
jambo muhimu mbele ya Mwenyezi Mungu sio jinsi mja fulani 
alivyotahiniwa, bali ni jinsi anavyoupokea mtihani wake. 

Ndiyo maana waumini wa kweli wanatakiwa kuwa na lengo 
la kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Ili kulipandikiza hasa jambo 
hili ndani ya nyoyo zetu, katika mambo yetu ya kiroho tunat- 


25. Tazama: Surah Swaad, 38:30. 

26. Tazama Surah Swad, 38:44. 






DHIMA 


akiwa kuwastaajabia na kuwaiga watu wema zaidi yetu sisi. Katika 
masuala ya kimaada, tunatakiwa kuwafikiria wale wenye hali 
duni zaidi yetu, na tuwe wenye kushukuru. Hatupaswi kulalamika 
kuhusu hali ngumu zilizokadiriwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu, 
bali tunatakiwa kufarijiwa na imani yetu kwamba hali tulizo nazo 
zitaongeza hesabu yetu huko Akhera. Kwa maana Mwenyezi 
Mungu atawauliza na kuwahoji kwa undani kabisa wale aliowapa 
rasilimali nyingi za maisha hapa duniani. Wale waliopata neema 
kidogo hawatakuwa na dhima kubwa. Hivyo, uadilifu wa Mwe- 
nyezi Mungu utajidhihirisha katika namna hii. 

Vivyo hivyo, mtu aliyezaliwa katika jamii ya kijima au isi- 
yokuwa na maarifa na elimu ana dhima ndogo kwa kuikubali imani 
ya dini ya kweli kuliko Yule aliyezaliwa katika jamii yenye dini na 
iliyostaarabika: hali zao hazilingani. Hivyo, tunu alizopewa kila 
mja ndizo zinazoamua mipaka na kiwango cha dhima na uwajibi- 
kaji. 

Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur’an Tukufu: 

“Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi yoyote ila kwa kadiri ya 
iwezavyo” (Baqarah, 2:286) 

Hivyo, Mwenyezi Mungu Mtukufu humuwajibisha mja kul- 
ingana na uwezo na fursa aliyompa. Vilevile kila mmoja wetu 
ataulizwa kwa kila amali tuliyotakiwa kuifanya, lakini tukawa 
hatujaitekeleza. Tunatakiw kukumbuka kuwa tutaulizwa huko 
Akhera kwa kila amali njema ambayo tungeifanya lakini tukaacha 
kuifanya, vilevile huduma amhazo hatukuzitoa kama vile kuwausia 
wenzetu kuhusu imani na matendo mema, na kuwaonya dhidi ya 
dhulma na matendo ya uovu. 


Katika hatua hii, tatizo kubwa huibuka kwa Waislamu wa 
dhati. Kwa maana, wakati ni rahisi kutathmini kiwango cha zaka 





REHMA YA AJABU 


tunazodaiwa katika mali zetu, ni vigumu kuainisha kiwango cha 
huduma tunachodaiwa kwa ajili ya manufaa mengine ya kidunia, 
achilia mhali tunu za kiroho na kimaanawi tulizojaaliwa na Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu. Kwa mfano, kufanya juhudi kwa ajili ya 
Mwenyezi Mungu ni jukumu amhalo Mwenyezi Mungu Mtukufu 
humlipa mja. Lakini, tofauti na utoaji zaka, kiwango chake haki- 
wezi kuainishwa. 

Iwapo mali yako ni kuhwa kiasi kwamha unadaiwa dola mil- 
ioni moja ya Zaka, dhima yako haitaondolewa ukitoa milioni moja 
kwa maskini. Dhima itokanayo na tunu za kiroho na kimaanawi 
nayo pia iko hivyo hivyo. Baadhi ya watu hupata tunu nyingi na 
wengine hupata tunu chache. Tuseme kuwa uwezo wa moyo wa 
anayepata tunu chache ni kikomhe kidogo, ilhali uwezo wa moyo 
wa anayepata tunu nyingi ni hirika kuhwa. Mtu mwenye hirika 
kuhwa akimwaga kiasi cha kikomhe kimoja cha maji, ataonekana 
kuwa hakhili au asiyekuwa na maana kuzunguka akiwa na hirika 
tupu. Uwezo na kipawa ni suala la mpango wa Mwenyezi Mungu, 
na tofauti zilizopo miongoni mwetu hutufanya tuwe na dhima 
tofauti tofauti. 

Kwa kuwa haiwezekan kukijua kiwango hasa cha dhima 
itokanayo na tunu tulizopewa na Mwenyezi Mungu Mtukufu, tusi- 
weke matumaini kupita kiasi kwenye swala zetu tulizozitekeleza 
au amali njema na sadaka tunazozitoa. Huwenda ukuhwa na uwezo 
wa “kasha la dhima” yetu ni kuhwa kuliko matendo yetu amhayo 
hayawezi kahisa kulijaza. 

Mifano ya kanuni hii tunaipata kutoka katika Zama za Furaha. 
Kwa mfano, Bedui mmoja alikuja kwa Mtukufu Mtume (^) na 
kutangaza kuwa atafanya matendo ya wajihu tu. Mtukufu Mtume 
(^) akasema: “Kama atatekeleza ahadi yake, ataokolewa.”^’ Mtu- 


27. Kwa maelezo zaidi kuhusu tukio hili, angalia Bukhari, Iman 34; Sawm 1; 






DHIMA 


kufu Mtume (^) alisema hivyo kwa sababu huo ndio uliokuwa 
uwezo wa mtu huyo. Hata hivyo, Mtukufu Mtume (^) daima 
alikuwa akimuusia Muadh, ambaye alikuwa mmoja wa Maswa- 
haba waliokuwa karibu naye zaidi, kwamba uwajibikaji wake 
“haukutosha.” Mwishowe Mtukufu Mtume (^) akamwambia, “Je 
nikwambie jambo litakaloondosha pengo hilo?” Muadh aliipo- 
sema: “Ndiyo, ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu!” Mtukufu 
Mtume (^) aliushika ulimi wake na kumwambia, “Uchunge ulimi 
wako!” 

Muadh akauliza: “Je tuna dhima kwa yale tuyasemayo?” Na 
Mtukufu Mtume (M) akajibu, “Ewe Muadh! Mwenyezi Mungu 
akufanye kuwa mwema! Jambo linalowapeleka watu Motoni ni 
maneno yatokanayo na ndimi zao!’”* 

Hatuna uhakika kama mikononi mwetu tuna kikombe au 
birika kubwa, ili kubaini kiwango cha dhima yetu. Kwa kweli, hat- 
utaki hata kujua. Huwenda tuna pipa kubwa la dhima! Lakini, kila 
mtu anataka kusema, “Nina kikombe kidogo tu...hivyo inatosha 
kwangu kutoa kidogo kutoka katika kikombe chake kidogo!” Watu 
wengi ambao wamepewa neema nyingi na wana mapipa makubwa 
ya dhima bado wanajilinganisha na wale wenye vikombe vidogo 
na kusema kuhusu matendo yao machache kwamba “Nimeshajaza 
kikombe changu.” Watu wengine wametoka kabisa nje ya akili zao: 
huilinganisha hali yao binafsi na utajiri wote wa jamii, huupunguza 
utajiri wao mkubwa na kuzifariji dhamiri za kwa kujiangalia wao 
wenyewe na kuiacha kazi yote kwa watu wengine. 

Hata hivyo, tunatakiwa kujua kuwa tunu zinazotolewa na 
Mwenyezi Mungu kwa jamii na zile wanazopewa watu binafsi 

Shahadat 26; Muslim, Iman 8 na 9. 

28. Kwa maelezo zaidi kuhusu tukio hili, tazama Tirmidhi, Iman, 8; Ihn Maja, 






REHMA YA AJABU 


hazitakiwi kulinganishwa. Ndiyo maana hatutakiwi kahisa kutosha 
na huduma tunazozitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Kamwe tusidhani kuwa tumetekeleza wajihu wetu kikamilifu. Ili 
dhima yetu ilingane na tunu tulizopewa na Mwenyezi Mungu, tuna- 
takiwa kuendelea kufanya juhudi mpaka pumzi yetu ya mwisho. 

Vilevile tunapaswa kuwa makini tusiangukie katika mtego wa 
kujiona kuwa hatuhusiki na kufanya juhudi katika njia ya Mwe- 
nyezi Mungu kwa sahahu hatuna mali au hatuna haadhi ya neema. 
Mfano wetu ni Ahdullah ihn Umm Maktum (4®), Swahaha aliyeku- 
wa kipofu. Pamoja na hali yake, alishiriki katika safari ya kijeshi ya 
Qadisiya, akisema, “Angalau naweza kuheha hata hendera!” Mfano 
mwingine unatoka katika vita ya Tahuk. Swahaha mmoja maskini 
alikuwa akionekana kuwa hahusiki kushiriki katika safari hiyo kwa 
sahahu hakuwa na kipandwa. Lakini alishiriki katika safari hiyo 
kwa kufanya makuhaliano na Swahaha mwingine amuazime kip- 
andwa chake. Walikuhaliana kwamha kama wakishinda vita naye 
akapona, atampa fungu lake lote la ngawira kwa kutumia kipandwa 
chake. Watu wa zama hizo walionesha mifano mingi kama hiyo ya 
kujitoa kwa moyo. Walielewa kiwango cha juhudi zinazotakiwa 
kufanywa ili kutekeleza amali njema inayowaongezea thawahu. 

Amali zote zenye udhati zinazotekelezwa ili kumridhisha na 
kumfurahisha Mwenyezi Mungu ni ishara ya ukomavu wa moyo. 
Huwa ni matukio yanayotuweka karihu zaidi na Mola wetu. Hivyo 
kama tuna maradhi, ulemavu au umaskini hatutakiwi kuacha kazi 
ya kuutumikia Uislamu kwa kusema kuwa “Nina udhuru halali...” 
Badala yake, tunatakiwa kuondosha vikwazo na tujitahidi kahisa 
kufanya kila tuwezalo ili tuitumikie dini ya Mwenyezi Mungu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an Takati- 
fu: 

“Enyi mlio amini! Mkimnusuru Mwenyezi Mungu naye ataku- 

- 






DHIMA 


nusuruni na atayatilia nguvu mambo yenu. ” (Muhammad, 47/7) 

Msijiangamize 

Katika zama za Ukhalifa wa Bani Umayya, jeshi la Kiislamu 
lilitaka kufanikisha utahiri wa Mtukufu Mtume (M) kuhusu kuu- 
fungua mji wa Constantinople, mji mkuu wa Warami, likausoge- 
lea mji huo. Miongni mwa askari hao alikuwemo Ahu Ayyuuh 
al-Ansaari, Swahaha maarufu aliyekuwa mwenye wa Mtukufu 
Mtume (M) pindi alipohamia Madina akitokea Makka. Mapigano 
yalikuwa makali sana, na askari wa Kirami walikuwa wakilindwa 
na ukuta mkuhwa wa mji huo. Askari mmoja wa Kiislamu kutoka 
Madina alimchochea farasi wake kupenya katikati ya jeshi la Kira- 
mi. Wanajeshi wenzake kwa kuona hatari ya jamho hilo na kwa 
kuzingatia amri ya Mwenyezi Mungu isemayo, “msiitupe mikono 
yenu kwenye maangamizi, ” walishtuka sana. Wakasema, “Mungu 
wangu! Mtazameni, anajitupa kwenye hatari!” 

Ahu Ayyuuh al-Ansaari alipowasikia akasema, “Aya hiyo 
iliteremka kutuhusu sisi, Waislamu wa mwanzo wa Madina. Baada 
ya Mwenyezi Mungu kuikamilisha dini Yake kwa kuikomhoa 
Makka, tukasema: “Kuanzia sasa, tushughulike na mali zetu na 
tuzifanye ziwe zenye faida na zenye kuzaa matunda.’ Hapo aya 
hiyo ikateremshwa kwa Mtume (M)' 

“Na toeni katika njia ya Mwenyezi Mungu, wala msijitie kwa 
mikono yenu katika maangamizo. Na fanyeni wema. Hakika Mwe- 
nyezi Mungu huwapenda wafanyao wema. ” (Baqarah, 2/195) 

“Mtu kujiangamiza kwa mikono yake inaonesha hatari ya 
kushughulishwa na mamho yake hinafsi na kupuuza dhima na 
jukumu la kufanya juhudi katika njia ya Mwenyezi Mungu.” 





REHMA YA AJABU 


Hiyo ndiyo iliyokuwa hali ya Abu Ayyuub al-Ansari. Baada ya 
kulichunga onyo hili la Mwenyezi Mungu kwa uaminifu mkubwa, 
na kwa kushughulishwa na utekelezaji wa dhima na wajibu wake, 
kamwe hakuyaona matendo yake kuwa yenye kutosha na hakuacha 
kufanya kila awezalo katika njia ya Mwenyezi Mungu. Katika safa- 
ri moja ya kijeshi, ambayo alishiriki kwa shauku ya imani, alipata 
heshima ya kufikia daraja ya kufa kishahidi. Wakati huo alikuwa na 
umri wa miaka themanini. (Tazama: Abu Dawud, JihM, 22/2512; 
Tirmidhi, Tafsir, 2/2972) 

Khalifa Umar ibn Abdul-Aziz, ambaye miaka miwili na nusu 
ya utawala wake ilijaa mafanikio makubwa, alikuwa akijitathmini 
kwa umakini mkubwa. Pinde mkewe anapomfariji, Umar alikuwa 
akisema, “Ewe Fatimah! Nitasemaje pindi Mola wangu atakaponi- 
uliza kuhusu watu walio chini ya utawala wangu? Na nitasemaje 
pindi Mjumbe wa Mwenyezi Mungu atakaponikumbusha dhimma 
yangu?” Anapoyatafakari masuala haya, watu walikuwa wakiona 
jinsi alivyokuwa akifanya juhudi kama ndege aliyeangukia ndani 
ya maji, akipigapiga mbawa zake... 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an Takatifu: 

“Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo 
kumcha; wala msife ila nanyi ni Waislamu. ” (A1 Imran, 3:102) 

“Na muabudu Mola wako Mlezi mpaka ikufikie Yakini. ” (Hijr, 
15:99) 

“Na ukipata faragha, fanya juhudi. Na Mola wako Mlezi ndio 
mshughulikie. ” (Inshirah, 94:7-8) 

Kutokana na aya hizo tukufu, tunatakiwa kuendelea kufanya 
juhudi kwa nyoyo zetu na kuongeza jitihada zetu muda wote mpaka 
mwisho wa uhai wetu. Katika hili, Mtukufu Mtume (^) ni kiigizo 
kwetu. Alikuwa akiswali usiku wote mpaka asubuhi akimuomba 





DHIMA 


msamaha Mwenyezi Mungu Mtukufu, japokuwa alikuwa ame- 
shasamehewa makosa yake yaliyotangulia na ya haadaye. 

Pindi Maswahaha walipokuwa wakijenga msikiti, Mtukufu 
Mtume (M) alikuwa akiheha tofali hegani mwake. Alikuwa aki- 
kusanya kuni kwa ajili ya kupikia chakula cha familia yake pindi 
wanapokwenda mashamhani. Jeshi la Kiislamu lilipokuwa safa- 
rini kwenye Vita ya Badr, alikuwa akifanya zamu ya kumpanda 
ngamia wake pamoja na maswahaha wake watatu. Maswahaha hao 
walipojarihu kumsihi apande hadala yao, yeye alikuwa akikataa 
na kuwaamhia, “Mimi ni mtemheaji zaidi yenu, na ninahitajia tha- 
wahu za Mwenyezi Mungu zaidi yenu.” (Ibn Sa'd, II, 21; Ahmad, 1,422) 

Kwa muktasari, kwa kuwa hatuweza kupima uwezo na fursa 
tulizojaaliwa na Mwenyezi Mungu, tunatakiwa kuendelea kujitolea 
kadiri tuwezavyo katika kuitumikia njia ya Haki mpaka mwisho wa 
pumzi yetu ya mwisho. 


0 

Njia hora ya kulipa deni la tunu ya imani kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu ni kuufikisha ujumhe wa Uislamu kwa watu wasiokuwa na 
imani na wakosefu. Tunatakiwa kuwaongoza kwenye Uislamu kwa 
njia ya heshima na yenye kukuhalika. Tunatakiwa kuwa makini. 
Watu wakosefu ni kama ndege waliojeruhiwa - hawatihiwi kwa 
hasira, hali kwa huruma. Daima hatupaswi kuhamisha chuki yetu 
ya dhamhi kwenda kwa mtenda dhamhi, hali tunatakiwa tuichukie 
dhamhi na sio mtenda dhamhi. Tahia hiyo safi inaweza kupatikana 
zaidi katika mazingira yaliyoathiriwa na mtazamo sahihi wa Kisufi. 


Siku hizi, kwa kuwa watu wengi wanasumhuliwa na udhaifu 
wa utashi, tunatakiwa kuwa kama madaktari hospitalini. Kumpa 
mgonjwa njia ya ponyo ni dhima ya kihinaadamu ya daktari, 
hivyo kuwaelekeza watu kwenye ponyo ya maradhi ya kiroho na 

- 






REHMA YA AJABU 


kimaanawi ni dliima na wajibu wetu. 

Mtukufu Mtume (M) anasema: “Dini ni nasaha.” (Bukhan, 
Iman,42) Aliyasema haya mara tatu ili tupate kuelewa kwamba 
nasaha inatakiwa kutolewa mara kwa mara. 

Usiyategemee Matendo Yako pekee! 

Hakuna amali ya mwanadam inayoweza kulipa deni la shukra- 
ni kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa tunu mbalimbali alizo- 
tujaalia. Ndiyo maana waja wema, na hata mitume, hataki kuhu- 
kumiwa kwa msingi wa matendo yao pekee, bali kwa msingi wa 
msamaha na huruma ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Siku moja, Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) aliwataka 
Maswahaba wake kujiepusha na mtazamo uliopitiliza na waishi 
maisha ya kati na kati. “Shikeni njia ya kati na kati, songeni mbele 
moja kwa moja (katika dini). Angalieni! Hakuna mtu awezaye kuo- 
kolewa na matendo yake tu.” 

Maswahaba wakamuuliza kwa mshangao: “Hata wewe, ewe 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu?” 

Mtukufu Mtume (M) akasema: “Hata mimi pia. Mpaka huru- 
ma na ukarimu wa Mwenyezi Mungu vitakaponienea!” (Muslim, 
Munafiqm, 76, 78) 

Katika hadith nyingine, Mtukufu Mtume (^) anasema: “Hata 
kama mwanadamu angeendelea kufanya juhudi na kuendelea kusu- 
judi kuanzia siku aliyezaliwa mpaka atakapokufa, bado matendo 
yake yasingetosha Siku ya Hukumu.” (Ahmad, c. IV, s. 185) 

Hiyo ina maana kuwa, hata muumini mtiifu na mwema ana- 
takiwa kuelewa kuwa matendo yake pekee hayatoshi kumuokoa. 

Mtukufu Mtume (M) alithibitisha kuwa mwanadamu hana 
uwezo wa kumuabudu Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki. Ali- 

- 






DHIMA 


yasema hayo japokuwa yeye mwenyewe alikuwa akifanya ibada 
wakati wa usiku mpaka miguu yake ikavimba. Alikuwa akiomba: 
“Mola wangu! Siwezi kukusifu kama unavyostahiki! Wewe ndiwe 
mwenye kuweza kujisifu!” (Muslim, Salat, 222) 

Kwa hiyo, jambo la msingi na lililo sahihi ni kutojifariji kwa 
matendo yetu, bali kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha na hur- 
uma Yake, hata wakati tunapofanya amali na juhudi kubwa kabisa. 

Hakuna shaka kuwa dhima na majukumu yetu ni mazito sana 
katika zama hizi za mgogoro wa kiroho ambapo watu wamekan- 
damizwa chini ya nira ya furaha za muda mpito na matamanio ya 
muda mfupi. Tunamuomba Mola wetu ajaalie juhudi zetu ziendane 
na majukumu na dhima zetu! Tunamuomba atusamehe makosa na 
aibu zetu na atupe heshima ya kupata Pepo Yake na Neema Zake. 

Amiin... 









SURA YA 8 


A.mma 



Mjumbe wa Mwenyezi Mungu M alitangaza kuwa waumini 
wana wajibu muhimu na dhima kubwa wa waumini wenzao. 
Alituambia kuwa waumini wanatakiwa kushikana kama mato- 
fali ya ukuta na kwamba sisi sote tunatakiwa kuhisi maumivu na 
huzuni inayomkumba mmoja wetu. Pia alituonya kuwa kulala 
tukiwa tumeshiba na huku jirani yetu akiwa na njaa ni kinyume 
na maadili ya Kiislamu. Kwa mukhtasari, waumini wana dhima 
na amana kwa wenzao. 










SURA YA 8 


AMANA 


Neno al-mu’min, ambalo hutumika kwa ujumla kumuelezea 
mtu anayemuamini Mwenyezi Mungu, ni miongoni mwa majina 
mazuri ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Linapotumika kwa Mwe- 
nyezi Mungu, huonesha kuwa Mwenyezi Mungu ndiye chanzo 
na chimbuko la amani na usalama. Vilevile Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ndiye anayewapa Mitume Wake sifa ya uumini: Yeye 
ndiye anayewafanya kuwa waaminifu. Kwa muktadha huu, “mtu 
mwenye imani” ni mtu anayeiendeleza imani, ni mtu anayeaminika 
na kuhamasisha hisia ya amani kwa wenzake. 

Hisia ya kuheshimu kile walichokabidhiwa kama amana 
huwasaidia kuuendelea muungano wa imani baina ya waumini. 
Hadith moja ya Mtukufu Mtume (^) inaonya kuhusu ukweli huu: 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anapotaka kumuangamiza mja, 
humuondolea hayaa na staha. Baada ya kupoteza soni, mja huyo 
huangukia chini ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Baada ya 
kuangukia kwenye ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, hupoteza 
uaminifu. Bila uaminifu, atakuwa msaliti. Akishakuwa msaliti, 
hupoteza humma. Huruma inapopota, hulaumiwa na kulaaniwa. 
Anapolaumiwa na kulaaniwa, mafungamano yake na Uislamu 
hukatika! (Ibn Maja, Fitan, 27) 







REHMA YA AJABU 


Kama isemavyo hadith ya Mtukufu Mtume (^), uaminifu 
ni miongoni mwa masharti ya usalama wa imani. Ndiyo maana 
Mwenyezi Mungu Mtukufu ametuonya sehemu nyingi kuiheshimu 
kikamilifu. Ifuatayo ni haadhi ya mifano kutoka ndani ya Qur’an 
Tukufu: 

“Na mmoja wenu akimwekea amana mwenziwe basi aliye 
aminiwa airudishe arnana ya rnwenzake, na amche Mwenyezi 
Mungu, Mola wake Mlezi--- ” (Baqarah, 2:283) 

“Na atakaye fanya khiyana, atayaleta Siku ya Kiyama aliyo 
yafanyia khiyana. ” (al-Anfal, 8:27) 

“Hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mzirudishe amana 
kwa wenyewe. Na mnapo hukumu baina ya watu mhukumu kwa 
uadilifu... ” (Nisa’, 4: 58) 

Uaminifu ni miongoni mwa sifa kuu tano za mitume. Hata 
kahla ya Uislamu, Mtukufu Mtume (^) alijulikana kama mtu 
mwaminifu zaidi miongoni mwa Waarahu, amhao walimpa jina 
la “Mwaminifu” {al-amin) na “Mkweli” (as-Saadig). Hata Ahu 
Jahl, adui mkuhwa wa Mtukufu Mtume (^), alimwamhia, “Ewe 
Muhammad! Sisemi kuwa wewe ni muongo. Lakini siukuhali 
ujumhe uliokuja nao...” Kwa kusema maneno hayo, alikuwa 
akikiri kwamha anaukuhali uaminifu wa Mtume wetu (^), lakini 
alighilihiwa na matamanio ya nafsi yake. Hali hii imeelezwa ndani 
ya aya ifuatayo: 

“...Basi hakika wao hawakukanushi wewe, lakini hao mad- 
haalimu wanazikataa Ishara za Mwenyezi Mungu. ” (An’am, 6:33) 

Hakuna aliyemkarihia Mtukufu Mtume (^) kwa uaminifu na 
kutunza ahadi. Ahdullah ihn Ahil-Hamsa (*#&) anatuhadithia kisa 
chenye mfano mzuri kahisa: 





AMANA 


Kabla hajatumwa kama mtume, nilikuwa na muamala wa 
kibiashara na Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na alikuwa akinidai. 
Nilimwambia kuwa nitamlipa mara moja kama atanisubiri, nami 
nikaondoka sehemu ile. Lakini nilisahau ahadi yangu. Baada ya 
siku tatu nilikumbuka. Niliporudi sehemu tuliyozungumza, nilim- 
kuta akiwa bado yupo. Lakini, Mjumbe wa Mwenyezi Mungu 
hakukasirika kwa kile nilichofanya. Alisema tu, “Kijana, umen- 
isumbua! Nimekuwa nikikusubiri kwa muda wa siku tatu.” (Abu 
Dawud, Adab, 82/4996) 

Mtume wetu (^) alijulikana miongoni mwa watu wake kwa 
uaminifu, uadilifu na kutumainiwa. Bibi Khadija, ambaye alikuwa 
mwanamke mwenye kuheshimika mjini Makka, aliistaajabia sana 
shakhsia yake kubwa kiasi kwamba alitoa pendekezo la kuolewa 
naye. 

Hata Mayahudi wa Madina waliokuwa wapinzani wakubwa 
wa kuenea kwa Uislamu walikuwa wakimtaka ushauri kila wali- 
pokuwa na migogoro baina yao, kwa sababu walikuwa na uhakika 
na uadilifu na uaminifu wake. Na Mtukufu Mtume (^) alikuwa 
akisuluhisha migogoro na migongano yao. 

Barua iliyotumwa na Mtukufu Mtume (^) kwenda kwa 
Mfalme wa Rumi Heraclius, akimlingania kwenye Uislamu, ili- 
pomfikia akiwa Damascus, Abu Sufyan pia alikuwa katika mji huo. 
Heraclius alimuuliza Abu Sufyan maswali mengi kuhusu Mtukufu 
Mtume (^). Mfalme huyo alishangaa sana kusikia kuwa Mtume 
(M) hakuwahi kutuhimiwa kusema uongo au kutotimiza ahadi. 
Japokuwa wakati huo Abu Sufyan alikuwa adui mkubwa wa Uisil- 
amu, alilazimika kukiri kuwa Mtume (^) hakuwahi kusema uongo 
wala kuvunja ahadi. 


Hivyo, tunaona kwamba hata wale ambao hawakuuamini 
utume wa Mtukufu Mtume (^) walikiri kuwa alikuwa muadilifu 





REHMA YA AJABU 


na muaminifu. Alipohama kutoka Makka, kwenda Madina, alikuwa 
na baadhi ya vitu alivyokabidhiwa na washirikina wa Makka kama 
amana. Alimteua Ali (4®) kufanya kazi ya kuzirejesha amana hizo 
kwa wenye nazo. 

Kwa mukhtasari, Waislamu na Wasiokuwa Waislamu walikiri 
uamifu wake. 

Hisia yake ya ukweli wake ilikuwa kubwa mno. Siku moja 
mwanamke mmoja alimuita mwanaye akimwambia: “Njoo nikupe 
kitu!” Mtukufu Mtume (^) akamuuliza mwanamke huyo alichot- 
aka kumpa mwanaye. Akamwambia kuwa alitaka kumpa tende. 
Mtukufu Mtume (M) akasema, “Kama ungempa kitu kingine 
ungekuwa umetenda dhambi ya kusema uongo.” (Abu Dawud, 
Adab 80 / 4991; Ahmad, III, 447) 

Hisia yake hiyo haikuishia kwa watu pekee bali pia kwa 
wanyama. Siku moja alimuona Swahaba wake mmoja akimuita 
farasi wake kwa kumpa ishara ya uongo kuonesha kuwa ana kitu 
alichotaka kumpa, alisikitika sana kiasi cha kumuita mtu huyo na 
kumuonya asimdanganye. (Tazama: BukhM, Iman, 24) 

Kwa kuwa Mtukufu Mtume (^) aliwatazama viumbe kwa 
rehma aliyojaaliwa na Mola Wake, alikuwa makini na muangalifu 
sana kwa viumbe wote. Siku moja, wakati wa safari moja ya kivita, 
baadhi ya Maswahaba waliona vifanga vya ndege kwenye kiota 
wakavichukua. Baba wa vifaranga hao aliporudi akawa hajaviona 
vifaranga vyake akaanza kupiga mbawa zake kwa uchungu na 
huzuni. Mtukufu Mtume (^) alipobaini kitendo kilichofanywa na 
Maswahaba, aliwaamuru wavirudishe mara moja na wasimdhuru 
mama yao. (Tazama: Abu Dawud, JihM, II2) 


Ibn Abbas (4®) anasimulia kuwa mtu mmoja alikuwa akinoa 
kisu chake huku kondoo anayetaka kumchinja akiwa amelala 





AMANA 


mbele yake. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu akasema, “Unataka 
kumuua mara ngapi? Ulitakiwa kunoa kisu cbako kabla ya kumlaza 
mbele yako.” (H^im, IV, 257) 

Aliwakataza watu wasikate matawi mabicbi ya miti. Alieleza 
kuwa mwanamke mmoja aliyekuwa akifanya ibada za swala lakini 
akamuacha paka wake na njaa, alienda Motoni kwa sababu yap aka 
huyo, huku mwanamke mkosefu aliyempa maji mbwa aliyekuwa 
akikaribia kufariki dunia alipata huruma na rehma ya Mwenyezi 
Mungu. Aliwachukulia viumbe wote kama amana ambayo Mwe- 
nyezi Mungu amewakabidhi wanadamu, na kuwataka waumini 
kuwa wawakilishi wa usalama na amani ardhini. 

Kila Muislamu anatakiwa kuutambua ukweli kwamba yeye 
ni katika umma wa mtume aliyekuwa na sifa ya Mwaminifu {al- 
Amiin) na Mkweli (as-Saadig). Vivyo hivyo, muumini anatakiwa 
kuwa mwaminifu kwa maneno na matendo yake. Watu wengine 
wote, na hata viumbe wote, wanatakiwa kuwa salama dhidi ya 
mikono na ulimi wa muumini. Muumini anatarajiwa kuonesha 
mwenendo imara wa Uislamu, kwa sababu watu huwapenda wale 
wenye tabia na utu wa mfano, na hivyo huwafuata. Mtume wetu 
(M) aliutaka umma wake kuifanya sifa ya uaminifu kuwa sehemu 
ya utambulisho wake. 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliwaagiza wa umini kuwa, 
“Rejesheni amana mlizoaminiwa (kwa wakati). Msifanye khiyana 
hata kwa wale wanaokufanyieni khiyana!” (Abu Dawud, Buyu‘, 
79/3534) Suala la kupoteza mali za amana aliliona kama chanzo 
cha uovu mkuhwa kahisa. Siku moja alipokuwa akizungumza na 
Maswahaha zake, mtu mmoja alimuuliza, “Siku ya Kiyama itafika 
lini?” 


Mtukufu Mtume (M) akamjihu, “Pindi watu watakapopoteza 
amana walizokabidhiwa hasi subiri Kiyama.” 

- 






REHMA YA AJABU 


Mtu huyo akauliza tena, “Lini watu watapoteza amana?” 
Mtukufu Mtume (M) akajibu, “Pindi mambo yatakapokabidhi- 
wa kwa watu wasiostahiki, basi subiri Kiyama!” (BukhM, Ilm, 2). 

Tunu zote alizojaaliwa mwanadamu kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu ni amana. Katika Hotuba yake ya mwisho, Mtukufu Mtume 
(^) alisema, . .Ninakuachieni vitu viwili muhimu. Mkishikamana 
navyo, hamtapotea. Vitu hivyo ni Kitabu cha Mwenyezi Mungu 
na Sunna za Mtume Wake...” Hivyo, Qur’an Tukufu na Sunna 
za bwana Mtume (M) ndio vitu vyenye thamani kubwa kabisa 
ambavyo tuliachiwa kama amana na Mwenyezi Mungu na Mtume 
Wake. 

Vilevile Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) Mjumbe wa Mwe- 
nyezi Mungu (^) alitangaza kuwa waumini wana wajibu muhimu 
na dhima kubwa wa waumini wenzao. Alituambia kuwa waumini 
wanatakiwa kushikana kama matofali ya ukuta na kwamba sisi sote 
tunatakiwa kuhisi maumivu na huzuni inayomkumba mmoja wetu. 
Pia alituonya kuwa kulala tukiwa tumeshiba na huku jirani yetu 
akiwa na njaa ni kinyume na maadili ya Kiislamu. Kwa mukhtasari, 
waumini wana dhima na amana kwa wenzao. 

Katika kuutekeleza msingi wa kuonesha huruma kwa viumbe 
wote kwa ajili ya Muumba, wahenga wetu wa Kiuthmaniya 
walianzisha zaidi ya taasisi 26,000 za hisani. Walifanya juhudi 
ya kuwahudumia wanadamu, wanyama na hata mimea. Hayo 
yalikuwa matokeo ya kuwatazama viumbe kama amana. Kama 
mtazamo kama huo ungekosekana, kitu gani ambacho kingewa- 
sukuma wahenga wetu kuwasaidia waumini wanaoishi huko Aceh 
(sasa Indonesia), eneo lililopo kwenye ncha ya pili ya dunia, kwa 
kuwapelekea msaada wote waliokuwa nao? Waliwasaidia Waisl- 
amu hao wa mbali kimaada, na pia kuwapatia msaada wa kijeshi 
dhidi ya wakoloni. Hisia yao ya uwajibikaji haikuishia kwenye 
mipaka ya nchi yao bali ilivuka nje na mipaka hiyo. 

- 






AMANA 


Nchi yetu adhimu tuliyolelewa nayo pia ni amana tukufu. 
Utekelezaji wa majukumu ya kidini na ulinzi wa uhai, heshima na 
mali, vinawezekana tu kwa kuilinda nchi yetu. Uhamaji wa Mtume 
wetu (^) kwenda Madina una hekma kuhwa sana kuhusu jamho 
hili, kwa maana linaonesha umuhimu wa kuwa na nchi salama ili 
mtu aweze kuishi kwa mujihu wa dini yake. 

Tunapoitazama historia yetu, tunaona kwamha ardhi tunayoi- 
shi ilihahatika kuwa nchi yetu kupitia damu za mashahidi, amhao 
walikufa kwa ajili ya heshima ya kuiheha amana ya Uislamu kwa 
watu wengine. Kutokana na kuitamhua amana hii, Alparslan ali- 
jifunga katika nguo nyeupe -yaani sanda - na kuwaamhia askari 
wake, “Leo, sisi wote tupo katika hali moja!” Aliwahamasisha 
askari wake kwa yeye mwenyewe kufa kishahidi. Pindi Suleiman 
Mkuu alipowatazama askari wake wa majini, wakiwa wameifanya 
Bahari ya Mediterranean kuwa sehemu ya Dola ya Uthmaniya, 
alisema, “Sasa sio wakati wa kujifakhiri na kujiona. Ni wakati wa 
kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujaalia huu ushindi!” Pindi 
vikosi vya Wauthmaniya vilipokuwa vikichukua chakula masham- 
hani wakati wa safari ya kivita, pesa za malipo kwa ajili ya mazao 
waliyochukua walikuwa wakiacha zikining’inia juu ya matawi ya 
miti. Hii ni ishara kuhwa ya uaminifu kwa nchi yao waliouonesha 
zama hizo. Na pindi Kamanda wa Kiuthmaniya, mpiganaji wa 
zamani wa Pleven, alipoona kuwa hawezi tena kuwalinda raia 
wake wasiokuwa Waislamu, aliwarejeshea kodi aliyokuwa amei- 
kusanya kutoka kwao. Hii ni ishara nyingine yenye kushangaza 
inayoonesha utamhuzi wa amana na uadilifu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu huwanusuru waumini pindi 
wanapoitetea nchi yao na dini yao. Tukio lifuatalo ni lenye kukum- 
hukwa: linaonesha hali ya kiakili na kiwango cha imani cha maha- 
hu zetu, na kutoka wakati wa vita ya ^anakkale (mapigano ya Vita 
ya lya Dunia huko Dardanelles). 





REHMA YA AJABU 


Ilikuwa siku moja kabla ya kusherehekea tamati ya mwezi 
mtukufu wa Ramadhan. Vehip Pasha, kamanda wa jeshi, alimuita 
imam kijana wa Kikosi cha 9. Akamwambia: “Ewe Imam, kesho ni 
Siku ya Eid. Askari wanataka kuswali swala ya idd pamoja. Eicha 
ya juhudi zangu, sikuweza kuyabadilisha mawazo yao. Eakini hali 
ni ya hatari kabisa. Wakifanya hivyo, adui wanaweza kutumia fursa 
ya kutushambulia na kutuangamiza kwa pamoja. Ninataka kuwafa- 
fanulie askari katika namna ambayo wanaweza kuelewa!” 

Mara baada ya Imam kuondoka mbele ya Pasha, mtu mmoja 
mwenye wajihi wenye kung’ara alimtokea. 

Mtu huyo wa ajabu alimwambia, “Ewe mwanangu! Tahad- 
hari, usiseme chochote kuwaambia askari. Ngoja tusubiri na tuone. 
Mambo hutokea kulingana na amri ya Mwenyezi Mungu.” 

Imam aliamua kumsikiliza mzee huyo na kutosema chochote. 
Asubuhi iliyofuata, askari wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya 
swala ya idd huku nyoyo zao zikiwa zimejaa upendo wa Mwe- 
nyezi Mungu, muujiza ulitokea. Mawingu yalishuka na kuufunika 
mkusanyiko huo. Maadui waliokuwa wakiwatazama kwa kutumia 
darubini hawakuweza kuona chochote zaidi ya mawingu. Asubuhi 
hiyo askari waliswali swala ya idd kwa furaha mpya ya kimaanawi 
na kiroho. Sauti zao nzito zikitangaza na adhama ya Mwenyezi 
Mungu zilitikisa mbingu. Pindi mzee Yule mwenye wajihi angavu 
aliposoma baadhi ya aya za Surah al-Eat’hi (Ushindi), askari walii- 
nua sauti zao kuitangaza Tawheed, imani ya Uislamu ya Umoja wa 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. Sauti hiyo iliweza kusikika mpaka 
kwenye kambi za maadui. Mparaganyiko mkubwa ulitokea katika 
vikosi vya Waingereza. Baadhi ya askari kutoka katika makoloni 
ya Muingereza, walipoisikia sauti hiyo ya kumhimidi Mwenyezi 
Mungu, wakatambua kwa mara ya kwanza kuwa walikuwa wakipi- 
gana na Waislamu wenzao. Wakafanya uasi dhidi ya makamanda 





AMANA 


wao. Makamanda hao wa Kiingereza waliwaua baadhi yao kwa 
kuwapiga risasi, na wakalazimika kuwaondoa kwenye safu za 
mapambano wale waliobaki. 

Hivi ndivyo uaminifu kwa nchi ulivyotufikia: kutoka kwenye 
mabega ya watu ambao nyoyo zao zilikuwa zimejaa imani, ambao 
walitumia matukio muafaka kwa ajili ya kupata msaada wa Mwe- 
nyezi Mungu. Askari hao wa Kiuthmaniya walioitwa Mehmetcik 
(yaani akina Muhammad wadogo) walijipambanua kwa upendo 
wao kwa Mwenyezi Mungu na Mtume Wake, na kujitolea kwa 
dhati kwa ajili ya Ukweli. Hawakuacha usomaji wa Qur’an Tukufu, 
kudumisha swala au kuyadhukuru Majina ya Mwenyezi Mungu 
hata wakati wa vita. Walikuwa wakikimbia kutoka msitari mmoja 
kwenda mwingine kwa matarajio ya kufa kishahidi na kukutana 
na Mola wao. Walishawishika kuwa watu walioshikamana na dini, 
wakapita katika katika uelekeo ulioelekezwa na Qur’an Tukufu, 
na wakaifanya imani ya kumuamini Mungu Mmoja kuwa alama 
yao wataishi daima, ilhali wale wanaoiacha Qur’an na kutum- 
bukizia katika giza la ujinga watakuwa na mwisho mwema. Kwa 
maana hadith ya Mtukufu Mtume (^) inasema, “Hakika Mwe- 
nyezi Mungu huyainua baadhi ya mataifa kwa sababu ya Kitabu 
hiki (Qur’an - yaani kwa sababu ya kushikana na maamrisho ya 
Mwenyezi Mungu yaliyo ndani yake), na kuwashusha wengine 
kwa sababu yake (kwa kujiweka mbali na maelekezo na muongozo 
wake)” (Muslim, Musafirin, 269) 

Unaweza kubaini siri katika ukweli kwamba Wauthmaniya 
waliibukia katika utawala wa dunia wakitokea katika kabila la 
mahema mia nne kwa sababu ya kuiheshimu Qur’an Tukufu na 
taasisi ya kijeshi iliyoiheshimu dini kiasi cha “kujenga minara kila 
walipokwenda.” 

Kumbuka kuwa ni kutokana na heshima hii kwamba amana 

- 





REHMA YA AJABU 


tukufu za vyombo vilivyokuwa vikitumiwa na Mtukufu Mtume 
(^) vililetwa mjini Istanbul wakati wa utawala wa Sultan Salim; 
vilitunzwa katika eneo maalumu ndani ya Kasri la Topkapi. Wau- 
tbmaniya walianzisha utaratibu wa kusoma Qur’an eneo hili na 
utaratibu huo umeendelea kwa kame nyingi. Na mtu wa kwanza 
kusoma Qur’an mahali hapo ni Sultan Salim mwenyewe. 

Tusisahau kuwa siri ya utukufu wa mataifa katika ulimwengu 
wa nje na ndani ni juhudi zao za kuishika hekima ya ulimwengu wa 
kiroho. Adhama yoyote inayopatikana katika dola ya Uthmaniya, 
iliyodumu kwa muda wa miaka zaidi ya mia sita, ni matokeo ya 
Wauthmaniya kuweka msisitizo kwenye ulimwengu wa kiroho na 
kimaanwi. 

Hivyo, kama Waislamu, dhima yetu kwenye historia yetu ni 
kuvilea vizazi vya vijana wenye imani, wenye kushikamana na 
tunu zao zao kiroho na kimaanawi, na wenye kuipenda nchi yao. 
Hii ni kwa sababu usalama wa imani, heshima, familia, uhai na 
mali unaweza kupatikana tu kwa kuilinda nchi. 

Kama ambavyo mababu zetu walitukabidhi ardhi zetu za 
Kiislamu kwa thamani ya uhai na mali zao, hivyo hivyo nasi tuna- 
takiwa tuzikabidhi ardhi hizo kwa vizazi vijavyo, ambapo Qur’an 
itasomwa kwa uwazi na adhana kutolewa kwa uhuru, zikiwa katika 
hali bora zaidi ya tulivyozikuta. Mwenyezi Mungu Mtukufu anatu- 
onya kuwa: 

“Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema (mlizo- 
furahia duniani). ” (Takathur 102:8) 

Tunu yenye kufurahiwa zaidi kuliko tunu zote ni mtu kuwa 
huru kutekeleza majukumu yake ya kidini ndani ya nchi yake. 
Muumini anatakiwa kuyaangalia mateso ya Walestina, na hali 
o yenye kuumiza ya Masjid Aqsa, kama ishara yenye kuhuzunisha 

- 





AMANA 


ya kile kinachoweza kutokea pindi watu wanapopoteza utambuzi 
na hisia ya amana. Mshairi maarufu, Mehmet Akif anasema: 

Nchi isiyokuwa na mlinzi itaangamia, kama ukiilinda, nchi hii 
haitaangamia! 

Hata hivyo, mataifa yanaweza kubaki hai kupitia tunu za kita- 
maduni zinazobainisha tabia zao na zinazotengenezwa na Uislamu. 
Hisia yetu kuhusu dini na kuhusu historia ni amana mbili muhimu 
sana. 

Dini ndiyo lengo la viumbe. Dini ni mkusanyiko wa kanuni na 
sheria za Mwenyezi Mungu zinazoweza kuyapangilia maisha ya 
watu kuanzia wanapokuwa watoto mpaka wanapoingia kaburini, 
na kuwaandaa kwa ajili ya furaha ya kudumu huko Akhera. Lugha 
ni nyenzo ya kufikisha ukweli ulioletwa na Uislamu. Historia ni taa 
inayomulika mustakbali wa mataifa kupitia uchambuzi wa vyanzo 
na matokeo ya matukio yaliyotengenezwa kupitia lugha na dini. 
Ndiyo maana utamaduni na imani haviwezi kutengana. 

Tunatakiwa kujifunza historia yetu ya Kiislamu kwa uka- 
milifu, na tuifundishe kikamilifu. Haiwezekani kuelezea kiufasaha 
ustaarabu wa kiulimwengu kupitia maandishi ya wanahistoria 
wenye nadharia ya utaifa wanaofanya kazi kwa ushawishi wa 
wasomi wa Kimagharibi ambao ni maadui wa Uislamu. Historia 
ya Kiislamu, na hususan Zama za Furaha, hutoa suluhisho kwa kila 
aina ya matatizo. Tukiyafahamu vyema maisha ya Mtukufu Mtume 
(M), daima tutapata majibu kwa ajili ya hali mpya zinazoibuka. 

Ifuatayo ni jinsi Mtukufu Mtume (^) alivyoamimiana na 
maadui zake walipokuwa na shida, na jinsi alivyoamimiana na 
mateka wa vita. 


Katika mwaka wa nane wa hijra, watu wa Makka walikumbwa 
na ukame mzito. Mtukufu Mtume (^) aliwatumia msaada wa 





REHMA YA AJABU 


ngano, cliakula na dliahabu, licha ya ukweli kwamba hapo mwanzo 
walimtesa yeye na maswahaba wake kwa zaidi ya miaka ishirini. 
Abu Sufyan aliupokea msaada huu adhimu na kuugawa kwa 
Maqurayshi waliokumbwa na njaa na umaskini mkali. Msaada 
kama huo lazima utazilainisha nyoyo za maadui wakubwa. Zawadi 
hiyo ilipowasili, Abu Sufyan alisema, “Mwenyezi Mungu amlipe 
kheri mwana wa ndugu yangu: ametekeleza dhima yake kwa jamaa 
na ndugu zake!” Kwa njia hii, Mtukufu Mtume (^) alizilainisha 
nyoyo za watu wa Makka. Siku hiyo baadhi yao walisilimu, huku 
wengine wakisilimu baadaye. (Ya’qubi, Tar i kh, II, 56) 

Mfano mwengine katika maisha ya Mtukufu Mtume (^) una- 
husu vita vya Badr. Mtukufu Mtume (^) alishauriana na Maswa- 
haba wake kuhusu mustakbali wa mateka waliochukuliwa katika 
tukio hilo. Uamuzi ukawa kwamba mateka matajiri watajikomboa 
kwa fidia za mali zao, ilehali wale masikini watajikomboa kwa 
kuwafundisha watoto wa Madina kusoma na kuandika. Kila mate- 
ka masikini aliwekwa katika familia na kutakiwa kuwafundisha 
watoto kumi; Mtukufu Mtume (^) aliziagiza familia hizo kuwaten- 
dea wema wa hali ya juu. Ndugu wa Mus’ab in Umayr aitwaye Abu 
Aziz anasimulia aliyokutana nayo wakati akiwa mateka: 

Nilikuwa mateka wa vita ya Badr na nilikabidhiwa kwa famil- 
ia moja ya Kianswari (Waislamu wenyeji wa Madina). Mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu aliwaambia watutendee wema. Wakati huo, 
mkate ulikuwa adimu sana. Ili kutekeleza maagizo ya Mtukufu 
Mtume (^), familia hii ilinipa mkate wao mdogo waliokuwa nao, 
huku wao wakiishia kula tende tu. Niliona haya kula mkate ileh- 
ali wao hawana chakula. Nilitaka kuwarejeshea lakini walikataa. 
(Haythami, VI, 86; ibn Hisham, II, 288) 


Kama tunataka kuufufua ustaarabu wetu adhimu, basi hatuna 
budi kuisoma kwa makini mifano hii, na mingine mingi katika 





AMANA 


historia ya Uislamu. Historia inatoa ushuhuda kwamha mataifa 
na watu hinafisi huratihu maisha yao kwa mujihu wa uzoefu wao 
wa zamani. Historia ni kumhukumhu ya mataifa. Daima mataifa 
yatahitajia maonyo na muongozo wa matukio ya kihistoria. Pindi 
taifa linaitamhua na kuiheshimu historia yake ya kweli na viongozi 
wake wa kimaada na kiroho, hasi taifa hilo hupiga hatua na kuwa 
taifa adhimu. Vizazi vipya vinapokuja kuijua historia yao vizuri 
kuliko wageni wanavyoijua na kuzingatia uzoefu wa zamani, hasi 
hawatakuwa na sahahu ya kuhofia mustakhali wake! Ama kwa 
wale wasioangalia nyuma, kamwe mustakhali wao hauwi salama. 
Mizizi lazima izame ndani ya jana kama matawi yanataka kufika 
kesho. 

Litakuwa kosa kuhwa sana kuichukulia sayansi ya historia 
kama matukio madogo madogo tu ya zamani. Sayansi ya kweli ya 
historia imejaa hekma na siri. Hutengeneza uwanja unaotenganisha 
ukweli na uongo katika visa vya mataifa, amhao umejaa matukio 
mhalimhali. Ili kuutengeneza na kuuratihi kikamilifu mustakhali 
wa mataifa, uwanja huu unatakiwa kujulikana kikamilifu na maso- 
mo yake yazingatiwe. Mshairi Akif anasema: 

Wanaielezea historia kama yenye kujirudia. 

Kama watu wataisikiliza, basi itajirudia! 

Tuna hitajio la kuijua historia ya zama za Mtukufu Mtume 
(^). Tuna hitajio la kuujua udhaifu na nguvu za dola na serikali za 
Kiislamu. Na tuna hitajio la kuijua historia yetu wenyewe. Mahahu 
zetu wa Kiislamu, Wauthmaniya, waliasisi jamii yenye msingi wa 
imani. Waliilinda heshima na utu wao kwa gharama ya uhai wao, 
na kamwe hawakutiwa utumwani. Historia yetu inatuonesha kuwa 
samha hawezi kuwekwa katika tundu. Pale taifa letu litakapoen- 
delea kuutunza utamhulisho wake, haitapelekwa kwenye utumwa. 


Ama kwa upande wetu, tukiingia katika tunu za kitaifa na 





REHMA YA AJABU 


za kiroho za wazazi wetu, tutaweza kuibeba kwa heshima amana 
tuliyoachiwa. Tukikaa kimya ilhali tunu zetu za kitaifa na kiroho 
zikiharibiwa, itakuwa na maana kuwa hatuijui amana hii, na 
tunaweza kuipoteza. Lazima tufanye jitihada za dhati kulinda amna 
tulizokabidhiwa kwa gharama za roho nyingi. Tukifanya hivyo, 
kesho hatutahitaji kutoa gharama kubwa kuzirejesha amana hizo. 
Historia inatueleza kuwa amana zisizolindwa hupotea, na wale 
wanaostahiki ndio wanaoweza kuzirejesha. 

Tunamuomba Mola wetu atufanye sisi na vizazi vijavyo 
kuwa wenye kufanikiwa kuzilinda amana zetu tukufu! Atulinde 
tusiangukie katika dimbwi la ujinga kwa kuupuuza urithi wetu. 
Tunamuomba atujaalie tunu ya kufika mbele Yake tukiwa na nyoyo 
zilizofarijika kwa kuzitunza amana. 

Amiin... 








SURA YA 9 


^amn 



Tunapoutazama ulimwengu kwa tafakuri, tunaibua maswali 
mengi yaliyojificha katikatiya nyoyo zetu. Tumetoka wapi? Kwa nini 
tunaisha? Kwa nini ulimwengu unaishi? Rasilimali za riziki zetu zi- 
natoka wapi? Tuishije? Tuamini nini? Tunakwenda wapi? Nini maa- 
na hasaya maisha na uhai? Tutawezaje kuigundua siriya ukweli wa 
kifo? Tunawezaje kuzifanya nafsi zetu ziwe tayari kwa ajili ya kifo? 

0 

Moyo ulio wazi na tayari kwa ajili ya tafakuri hutambua kwa 
urahisi kuwa uelekeo wa mwili wakati wa swala ni Ka’bah, lakini 
uelekeo wa moyo wakati wote ni kwa Mwenyezi Mungu. 









SURA YA 9 


TAFAKKUR 


Uwezo wa kutafakari, kufikiria, ni tunu muhimu sana ambayo, 
sio wanadamu peke yao, bali viumbe wote wamejaaliwa. Kila 
kiumbe huitumia tunu hii katika ulimwengu wake kulingana na 
muundo wa maumbile yake. Kwa wanyama, uwezo wa kufikiri 
hutumika kutunza uhai wa mwili na nafsi. Mtazamao wao ni kuny- 
wa na kula, kuongeza urahisi, na kuzaliana. Hivyo, njia ya mnyama 
pori kufikiria hujikita kwenye uwindaji na kujamiana. Mbali na 
mambo hayo, mnyama hana fikra au wasiwasi: kufikiria kwake 
huishia hapo. Hafikirii kuhusu maumbile ya ulimwengu au mustak- 
bali wa dunia. Lakini kwa upande wa mwanadamu, hali ni tofauti. 

Tafakuri ya Kimaada na Tafakuri ya Kiroho 

Kwa kuwa mwanadamu ni kiumbe mwenye hadhi na thamani 
kubwa kuliko viumbe wengine katika ulimwengu, dhima na wajibu 
wetu ni mkubwa. Hivyo tumejaaliwa uwezo mkubwa wa tafakuri. 


Wanadamu wanastahiki Pepo sio kwa sababu ya akili yetu 
tamanifu inayojishughulisha na kula na kunywa, kupata raha na 
kuzaliana, bali kwa sababu ya akili yetu ya kiroho na kimaanawi: 




REHMA YA AJABU 


hesliima na utu ambavyo tumejaaliwa kwa namna ya kipekee. 

Mwanadamu asipojitahidi kikamilifu kuongeza uwezo wa 
tafakuri ya kiroho, uwezo huo unaweza kupotea. Matokeo ya 
maisha ya kughafilika hatima yake ni majuto, kujutia umri uliok- 
wishapita, ambao haukutumika kwa lolote zaidi ya upuuzi wakati 
wa utoto, ujinga wakati wa baleghe, na tamaa wakati wa ujana. 
Kula, kunywa, na kukusanya mali za kidunia hutupeleka kwenye 
kupoteza uwezo wetu wa kutafakari na kututumbukiza katika 
bwawa la matamanio ya kimwili na kimaada. Kuna mwanahekma 
mmoja anasema: “Kwa mtu mwenye hekma na busara, ulimwengu 
huu ni uwanja wa kutafakari usanifu wa Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu. Ama kwa mjinga, ni uwanja wa kujikusanyia starehe na 
matamanio.” 

Hivyo basi, kinachowafanya watu kuwa wanadamu wa kweli 
ni kujishughulisha na tafakuri ya kimaanawi na kiroho inayo- 
tengeneza mazingira ya utambuzi. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anawataka waja Wake kumuamini na kumuabudu kwa utambuzi 
mkubwa na wa kina. Na hili linawezekana tu kwa kuutafakari ukuu 
na adhama ya Mwenyezi Mungu. 

Malezi na Makuzi ya roho 

Mojawapo ya dhima na wajibu mkubwa wa waja wa Mwe- 
nyezi Mungu ni kuilea roho kwa njia ya tafakuri ya kina. Ukamilifu 
katika maadili, wema katika tabia, umaridadi wa moyo, na kujisa- 
limisha katika ibada hutokana na tafakuri inayoongeza ukuaji wa 
roho. 

Tukiutazama uzuri wa uumbaji kwa lengo la kujifunza, bila 
shaka tutagundua ishara za ajabu zenye hekma. Kwa mfano, tut- 
amuona tembo akishindwa na mtoto wa miaka kumi. Tutamuona 





TAFAKKUR 


mpiganaji mieleka mwenye nguvu ambaye hajawahi kushindwa na 
mtu mwingine akidondoshwa chini na kijidudu kidogo kisichoo- 
nekana kwa macho. Sasa nani mwenye nguvu na nani dhaifu? Nini 
maana ya nguvu na udhaidu, kuwepo na kutokuwepo? 

Tunapoutazama ulimwengu kwa tafakuri, tunaibua maswali 
mengi yaliyojificha katikati ya nyoyo zetu. Tumetoka wapi? Kwa 
nini tunaisha? Kwa nini ulimwengu unaishi? Rasilimali za riziki 
zetu zinatoka wapi? Tuishije? Tuamini nini? Tunakwenda wapi? 
Nini maana hasa ya maisha na uhai? Tutawezaje kuigundua siri ya 
ukweli wa kifo? Tunawezaje kuzifanya nafsi zetu ziwe tayari kwa 
ajili ya kifo? 

Tafakuri hiyo inapoandamana na muongozo wa Qur’an na 
Sunna za Mtukufu mtume (^), humpeleka mja kwenye kuutam- 
bua udhaifu na udogo wake mwenyewe. Tafakuri hutukumbusha 
kwamba hisia ya mamlaka ya kujitawala ni udanganyifu tu. Daima 
tunamhitajia Muumba wetu. Wanadamu huitegemea Dhati Kuu 
Kabisa kuwaruzuku: viumbe vyote lazima vimtegemee Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. Ni kosa kubwa kutoutambua ukweli huu! 

Muumini anayesonga mbele kuelekea kwenye ukomavu wa 
roho kwa njia ya tafakuri huvuna hali ya kiroho na hekma na utam- 
buzi katika ibada na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Moyo ulio 
wazi na tayari kwa ajili ya tafakuru hutambua kwa urahisi kuwa 
uelekeo wa mwili wakati wa swala ni Ka’bah, lakini uelekeo wa 
moyo wakati wote ni kwa Mwenyezi Mungu. Sayyidna Ali (4®) 
anasema: ‘Tbada bila utambuzi, na usomaji wa Qur’an bila tafakuri, 
hauleti faida kubwa kama inavyotarajiwa!” Thamani ya ibada 
inayofanywa na moyo wenye ujinga hupungua kidogo kidogo, na 
wakati mwingine ibada hiyo haileti faida yoyote kwa mhusika zaidi 
ya kujichosha. 


Kwa hivyo, marafiki wa Mwenyezi Mungu wanatuhimiza 





REHMA YA AJABU 


kuitekeleza kila swala kana kwamba ni swala yetu ya mwisho, 
kufunga swaumu kwa kutambua rehma na ukarimu wa Mwenyezi 
Mungu wetu, na kuendelea kuwafikiria maskini. Wanatuusia kuzi- 
tekeleza ibada zetu zote kwa tafakuri. 

Abu Darda (4®) anasema: “Saa moja ya kutafakari ni bora 
kuliko mikesha arobaini ya swala za sunna.” (al-Daylami, II, 70-71, 
no: 2397, 2400) Hali hiyo ya tafakuri humfanya mtu aonje ladha ya 
swala zote kwa undani zaidi, na pia humfanya awajibike zaidi na 
azidi kuonesha shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Kama ambavyo imani ni msingi katika dini, hivyo hivyo 
swala. Lakini swala hukubaliwa pale tu zinapotekelezwa kwa 
moyo wenye kutafakari na kuandamana na umakini wa kiroho. Ni 
hapo tu ndipo mja anaposogea karibu zaidi na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Maswahaba na waumini wa kweli wa kizazi kilichokuja 
baada yao walijipambanua kwa nyoyo zenye kutaamali na kutafak- 
ari. Abdullah ibn Masud (4®) aliwaambia wenzake, “Mnatekeleza 
swala nyingi kuliko walivyofanya Maswahaba wa Mtume (^). 
Lakini wao walikithirisha katika kuipa kinyongo dunia hii, nahawa 
kuielekea Akhera zaidi yenu.” 

Mola wetu anataka kuutafakari ukuu na utukufu Wake, kuzi- 
tafakari siri na hekma zilizomo ndani ya ulimwengu, na kuzita- 
fakari neema na rehma Zake kwa waja Wake. Matokeo ya hatua 
yetu hiyo, tutatambua kuwa maisha haya ni ya mapito na kwamba 
maisha ya kudumu na ya milele yanakuja. Tutakuwa wema, wenye 
kuwajibika, na waja wa Mwenyezi Mungu wenye unyenyekevu. 


Tafakuri ya Mtukufu Mtume (M) 

Maisha ya mfano ya Mtukufu Mtume (^) yanatuonesha 
umuhimu wa kutafakari kwa ajili ya maendeleo ya kiroho ambayo 





TAFAKKUR 


Mola wetu anapenda kuwaona waja Wake wakiwa nayo. Mtukufu 
Mtume (^) alikuwa akiswali sana usiku na miguu yake ilikuwa 
ikivimba. Anapolala, macho yake hulala lakini moyo wake ulibaki 
kuwa macho. Hata wakati wa kupumzika hakuacha kuwa katika 
tafakuri na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. 

Bibi Aisha (4®), mke wa Mtukufu Mtume (^) na Mama wa 
Waumini, anatueleza jinsi Mtukufu Mtume (^) alivyokuwa mja 
makini na mwenye kutafakari: 

“Usiku mmoja Mtume (^) aliniuliza, “Ewe Aishah! Je wawe- 
za kuniruhusu nitumie usiku wote nikimuabudu Mola wangu?” 

Nikajibu, “Hakika nami napenda kuwa pamoja nawe, bali 
ninapenda zaidi kile kinachokufurahisha.” 

Hivyo alichukua wudhu na kuanza kuswali. Wakati akiswali 
alilia sana kiasi kwamba ndevu zake, joho lake, na hata sakafuni 
alipokuwa akisujudu vililowa. 

Bilal alipokuja kutoa adhana, alimkuta Mtume (^) akiwa 
katika hali hii. Alimuuliza, “Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! 
Kwa nini unalia hali ya kuwa umeshasamehe wa dhambi zako 
zilizotangulia na zijazo?” 

Mtume (^) akamwambia, “Je, nisiwe mja mwenye kushu- 
kuru? Ninaapa kwamba usiku wa leo nimeteremshiwa aya ambazo 
wale wasiotafakari wanatakiwa kusikitikiwa! Kisha akasoma: 

“Hakika katika kuumbwa mbingu na ardhi na kukhitalifiana 
usiku na mchana ziko Ishara kwa wenye akili, ambao humkumbuka 
Mwenyezi Mungu wakiwa wima na wakikaa kitako na wakilala, na 
hufikiri kuumbwa mbingu na ardhi, wakisema: Mola wetu MlezH 
Hukuviumba hivi bure. Subhanaka, Umetakasika! Basi tukinge na 
adhabu ya Moto. ” (A1 'lmran, 3:190-191; Ibn Hibban, II, 386; al- 
Alusi, al-Ruh al-Ma'ani, IV, 157) 





REHMA YA AJABU 


Aya hizi zilipoteremshwa, Mtukufu Mtume (M) alilia usiku 
wote. Machozi yake yalitiririka kama umande unaohusudiwa na 
mawaridi. Na machozi ya muumini anayeutafakari ukuu na adhama 
ya Mwenyezi Mungu katika dunia hii yatakuwa pamho la usiku wa 
kifo, na nuru dhidi ya giza la kahurini. 

Mtukufu Mtume (M) alikuwa akitafakari hata kahla ya kuanza 
kupokea ufunuo, wakati alipokuwa katika pango la Mlima Hira. 
Huko alimuahudu Muumha kwa kuutafakari mfumo wa mhingu na 
ardhi, kama alivyofanya haha yake, Nahii Ihrahimu Baada 

ya ufunuo kuanza kuteremka, aliendelea na hali hiyo ya kutafakari 
mpaka mwisho wa uhai wake. Mazungumzo yake yalikuwa ya 
kumtaja Mwenyezi Mungu na ukimya wake ulikuwa wa tafakuri. 
Hivyo anasema: 

“Mola wangu aliniusia kuwa ukimya wangu uwe wa tafakuri.” 
(Nami nawausia hivyo hivyo).^° 

“Utafakari uumhaji wa Mwenyezi Mungu.” (ad-Daylami, II, 
56; al-Haythami, I, 81) 

“Hakuna ihada kama tafakuri.” (Ali al-Muttaqi, XVI, I2I) 

Ahmad al-Rifa’i (q.s) anasema: “Tafakuri ndiyo iliyokuwa 
ufunguzi wa ihada ya Mtume (^). Alikuwa na desturi ya kuutafak- 
ari uumhaji wa Mwenyezi Mungu na ukarimu Wake kahla ya kila 
swala. Hivyo, tunatakiwa kufanya tafakuri na kuitumia kujifunza.” 

Hivyo hasi, tuishi katika mazingira ya tafakuri. Wale wanao- 
penda hekma zilizomo katika ulimwengu ni vipenzi vya Mtukufu 
Mtume (M)- 


29. Al-'Ayni, al-Umdah al-Qari, al-Sharh al-Sahih al-Bukhari, Beirut, nd. I, 61; 
XXIV, 128. 

30. Ibrahim Canan, Hadith Ansiklopedisi, XVI, 252, namba 5838. 

- 







TAFAKKUR 


Uoni wa Kipofu: Mfano wa tafakuri 

Maswahaba wa Mtukufu Mtume (M) ambao aliwalea kiroho 
walionesha tabia ya tafakuri ambayo iliwasaidia dhidi ya majanga 
na matukio mbabmbali ya durua hii. Ufuatao ni mfano mmoja wapo: 

Abdullah ibn Maktum (^), ambaye alikuwa kipofu, ali- 
taka kuungana na jeshi la Kiislamu wakati wa maandalizi ya vita 
ya Qadisiyah. Alipoambiwa kuwa yeye ana udhuru kisheria wa 
kutoshiriki, alihuzunika sana. Kisha alijitafakari kama mja mwenye 
dhima, akasema: “Ninaweza kufaa hata kama niko hivi. Kwa kuwa 
siwezoi kuona panga za maadui, ninaweza hata kubeba bendera 
katika kikosi cha mbele bila hofu yoyote. Askari wetu watanifuata 
kwa ujasiri na hamasa!” Hali ya Swahaba huyo kipofu ni mfano 
wenye kushtua sana kwa wale wenye macho na uwezo wa kuona... 

Kusoma Kitabu cha Maisha na Uhai 

Katika ulimwengu huu hakuna kilichoumbwa bure bila saba- 
bu. Kila atomu huonesha ishara na lengo la uumbaji, na kuzivuta 
nyoyo kwenye imani na kumpenda Mwenyezi Mungu kwa namna 
maalumu kabisa. “Uzungumzaji” huu wa hata vitu visivyokuwa 
na sauti unajulikana kama lugha ya hali (lisaanul-haal). Tafakuri 
ya kweli ni wewe kuweza kuisikia lugha hiyo kama inavyostahiki 
kusikika. 

Kuyatazama matukio kwa macho yetu ya nje peke yake haku- 
wezi kuzalisha utambuzi na uelewa wenye ukomavu wa kuyajua 
maisha na uhai. Utazamaji unatakiwa uandamane na tafakuri. Ni 
pale tu akili na moyo vinapofanya kazi pamoja ndipo utazamaji 
wetu unapogeuka kuwa mafunzo. Ni hapo tu ndipo uumbaji wa 
Mwenyezi Mungu unapozifanya nyoyo zetu kuwa na ukomavu, 
uimara na umadhubuti. 





REHMA YA AJABU 


Hakuna kinachoweza kuikata kiu yetu ya kutafakari zaidi 
ya kumtambua na kumpenda Muumba wa Ulimwengu. Qur’an 
Tukufu inasema: 

“Hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo 
hutua!” (Ra'd, 13:28) 

Mola wetu hukiruzuku kila kitu. Kila tukio katika ulimwengu 
huu klina sababu iliyokwisha kadiriwa, na sayansi inashughulika 
kugundua jinsi sababu hizo zinavyofanya kazi. Hata hivyo, Msa- 
babishi wa sababu zote ni Mwenyezi Mungu pekee. Hivyo elimu 
au nadharia ya kisayansi isiyomtaja Mwenyezi Mungu, muumba 
wa akili ya mwanadamu na kanuni za kimaumbile, itakuwa na 
mapungufu. Huwapeleka watu kwenye vichochoro vya upofu. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anatuamuru, “Soma! ” Kama tuna- 
taka kuepuka vichochoro vya upofu na kutumia nguvu kidogo 
hatuna budi kuitafakari na kuielewa amri hii. Hatuna budi kuifanya 
kuwa suluhisho la matatizo na hali zote katika hatua zote za maisha 
yetu, kwa sababu tukiifuata itatuongoza kwenye chanzo cha asili na 
cha kwanza kabisa cha hekma na maarifa. Kwa kuitumia njia hii, 
akili na nyoyo hufunguka na kuutambua mpango wa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. 

Hivyo, tuyatazame matukio yote ulimwenguni kupitia diri- 
sha la imani, na tujifunze kutoka humo; tuzijenge roho zetu kwa 
tafakuri. Hapo, in shaa Allah, lulu za hekma - zinazopatikana kati- 
ka mpango wa Mwenyezi Mungu juu ya matukio hayo - zitaingia 
ndani ya nyoyo zetu. 

Kuugundua msingi: Tasawwuf 

Malezi ya tasawwuf au usufi, yamewatengeneza viongozi 

- 






TAFAKKUR 


wengi wa kiroho. Msingi wa usufi ni kuilea roho na kufikia hali ya 
kiroho. Tasawwuf ni njia inayokuongoza kwenye Dhati Kuu kwa 
kupitia ndani ya njia za kiroho kwa utamhuzi. Sio njia inayokutaka 
kuachana moja kwa moja na maisha ya kidunia na kujitenga na 
watu. Kama asemavyo mshiri na mwana maarifa mkuhwa Yunus 
Emre, Usufi sio joho lenye viraka au kilemha maalumu; usufi sio 
kutaja majina ya Mwenyezi Mungu tu ukaacha mamho mengine. 

Pamoja na mamho mengine, tasawwuf ina maana ya mtu kuzi- 
tafakari dhima zake na kutafakari sahahu za kushindwa kwake, 
na kuelekea kwenye utamhuzi wa maana ya uhai na maisha. Ina 
maana ya kuondosha uhinafsi, kuzidisha tafakuri na kusonga 
mhele, hatua kwa hatua, kuelekea kwenye mwisho wenye heshima 
katika mafikio ya milele. 

Imam al-A’dham Ahu Hanifa anasema: “Ukitaka kuungana na 
wanamaarifa hao, kimya chako kinapaswa kuwa tafakuri, kutazama 
kwako kuwe kwa kujifunza, na tamaa yako iwe ya kutoa huduma. 
Hizo ni sifa tatu za wale wenye kumtamhua Mwenyezi Mungu.” 

Tafakuri inatoa mchango mkuhwa wa ukomavu wa kiroho na 
kimaanawi katika tasawwuf, kwa sahahu lengo hasa sio kuswali 
au kutenda amali njema hila kuuhusisha moyo, hali kujisalimisha 
mhele ya utashi wa Muumha kwa moyo wa dhati. Hili linaweza tu 
kufikiwa kwa tafakuri yenye utamhuzi ndani yake. 


Kukitafakari kifo 

Tunaweza kuzihuisha nyoyo na kufikia ukamilifu wa hali ya 
kiroho kwa kuacha uhinafsi. Hivyo, Mtukufu Mtume (^) aliusia 
akisema: “Kikumhuke kifo amhacho huharihu starehe zote.” (Tir- 
midhi, al-Qiyamah, 26) Maisha ya ulimwengu huu wa mpito si 
chochote yakilinganishwa na maisha ya milele huko Akhera. Hivyo 

- 






REHMA YA AJABU 


ni jambo la busara kuyapa kipaumbele matamanio ya mpito? 

Ardbi tunayotembea juu yake leo imejaa miili ya mabilioni ya 
watu walioishi kabla yetu. Vivuli vyao visivyohesabika vimefuni- 
kana. Waliletwa katika soko la ulimwengu huu, wakatembea katika 
njia za soko hilo zilizojaa mahitaji ya kinafsi na kiroho na silika 
mbalimbali. Baada ya kuchukua kimojawapo, waliiacha dunia hii 
kupitia mlango wa mauti. 

Tutapita katika mlango huo huo. Kila mmoja wetu atafikwa na 
siku isiyokuwa na kesho. Tarehe yake hasa haijulikani. Tangazo la 
Mola wetu Mtukufu inasema: 

“Kila nafsi itaonja mauti. Kisha mtarudishwa kwetu” (Anka- 
but, 29:57) 

Dunia ni chumba cha darasa ambapo tunajifunza. Ni wajibu 
wetu kuwa wanafunzi werevu na wa kweli katika darasa hili. Tusi- 
danganywe na dhana kwamba tuko hapa kukaa milele! 

Kukitafakari kifo ni kutafuta njia ya kuikumbuka siku isiyoju- 
likana kabla ya kukutana nayo. Tafakuri hiyo hutusaidia kutuweka 
mbali dhidi ya kushughulishwa na nafsi; hutuandaa kukutana na 
Mola wetu na kutuwezesha kujieleza vizuri mbele Yake. Lengo 
lake ni kuibadilisha sura ya kifo kutoka kwenye hali ya kutisha 
kuwa hali yenye kupendeza. Tukifanikiwa kuishinda nafsi kwa 
kukitafakari kifo, tutakuwa tumejiandaa kuukabilia ulimwengu 
ujao (Akhera). Kifo hutazamwa kama utangulizi usioepukika wa 
kukutana na Mwenyezi Mungu. Kitisho cha mauti kinachoisisimua 
akili hugeuka kuwa matarajio. Kifo hubadilika kuwa usiku wa 
harusi, kama asiemavyo Sufi mkubwa Mawlana Jalaluddin: usiku 
wa muungano. 


© 





TAFAKKUR 


Hivyo tunahitajia tafakuri, huwenda kuliko chochote kile. Jinsi 
tunavyozidi kutafakari ndivyo tunavyofanikiwa kuzilea roho zetu, 
kukuza imani imara, kutekeleza swala za kweli, kutenda mema na 
kuamsha ndani mwetu moyo unaopanuka kuelekea kwenye anga 
za maisha ya milele. 

Tunamuomha Mwenyezi Mungu atujaalie kupata utamhuzi 
na maarifa! Atujaalie upepo mwanana wa kiroho kutoka kwenye 
anga tulivu ya Mtume (M), Maswahaha na Marafiki wa Mwenyezi 
Mungu! Tunamuomha Mwenyezi Mungu atujaaliea kupata amani 
katika fikra na mawazo adhimu, na atuepushe na shari za nafsi! 
Tunamuomha atujaalie kuitekeleza amri Yake ya “Soma” kwa kuy- 
apima matukio yote ya maisha kwa nuru ya imani! 

Amiin... 









SURA YA 10 


Of^a O^ekma O^^utoka (^^tika 
(^ustani Of^a OkC^p^ (^a (^umi 



Marafiki wa Mwenyezi Mungu hawafi hata kama miili yao 
imezikwa, kwa maana nyoyo za Waislamu wa kweli hazipotelei 
kaburini. Badala yake, huduma zao za kimaanawi na kiroho kwa 
wanadamu huwa zenye kudumu. Marafiki wengi wa Mwenyezi 
Mungu wanaoendelea kutoa huduma zao katika ulimwengu 
mwengine bado wapo hai miongoni mwetu na kutuongoza kupitia 
vitabu vyao na taasisi zao za hisani. Wataendelea kutoa huduma 
ya kuwaongoza watu kwenye njia ya kweli hata baada ya kufa 
kwetu. 









SURAYA 10 


MIALE YA HEKMA KUTOKA KATIKA BUS- 
TANI YA MOYO WA RUMI 


Marafiki wa Mwenyezi Mungu ni warithi wa Mtume (^) 
ambao huitekeleza imani yao kwa upendo. Ni watu wenye bahati 
ambao walioziangaza nyoyo zao kupitia Qur’an na Sunnah za 
Mtukufu Mtume (M)- Watu hawa hutumika kama muongozo kwa 
wale ambao hawakupata bahati na fursa ya kumuona Mtume (^) 
na Maswahaba. 


Marafiki wa Mwenyezi Mungu hawafi hata kama miili yao 
imezikwa, kwa maana nyoyo za Waislamu wa kweli hazipotelei 
kaburini. Badala yake, huduma zao za kimaanawi na kiroho kwa 
wanadamu huwa zenye kudumu. Marafiki wengi wa Mwenyezi 
Mungu wanaoendelea kutoa huduma zao katika ulimwengu mwen- 
gine bado wapo hai miongoni mwetu na kutuongoza kupitia vitabu 
vyao na taasisi zao za hisani. Wataendelea kutoa huduma ya kuwa- 
ongoza watu kwenye njia ya kweli hata baada ya kufa kwetu. 


Umuhimu wa muongozo wao haupitwi na muda na mahali. 
Maandishi yao ni kama barua zilizotumwa kwa vizazi vya baadaye 
bila anuani maalumu. Barua hizo hufika kila mahali, na zinaweza 
kusomwa karne nyingi baada ya kuondoka kwao. 

- 





REHMA YA AJABU 


Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni 
(UNESCO) liliuteua mwaka 2007 kuwa Mwaka wa Hadhrat Maw- 
lana Jalaluddin Rumi, kwa maana mwaka huo ulisadifiana na kum- 
hukumhu ya 800 ya kuzaliwa kwake. Eeo hii kitahu cha Mawlana 
Rumi cha Mathnawi ni miongoni mwa vitahu maarufu zaidi kuhusu 
hali ya kiroho ya mwanadamu katika nchi za Amerika ya Kaska- 
zini. Hii ina maana kuwa harua adhimu ya muongozo iliyoandikwa 
na Rafiki wa Mwenyezi Mungu kame nyingi zilizopita hado ina 
ushawishi duniani miaka mingi haada ya kifo cha mwandishi. 
Kitahu hicho ni kioo cha ulimwengu wa ndani wa wanadamu, 
kinachowasaidia kujijua vizuri na kuwasaidia kutatua matatizo ya 
kiroho. Huwaongoza watu wanaosumhuliwa na fikra za kimaada za 
zama hizi na kuwapeleka kwenye utulivu wa kiroho na kimaanawi. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwajaaliywa Marafiki Zake vipa- 
wa vyenye kuleta mahadiliko. Hivyo wao ni kama taa za uongofu 
zinazowaongoza watu kwa upendo na heshima, kuwafundisha jinsi 
ya kumuingiza Mwenyezi Mungu ndani ya vina vya nyoyo zao. 

Baadhi ya Marafiki wa Mwenyezi Mungu wamevutwa sana 
na ukuu wa Mwenyezi Mungu kiasi kwamha waliishi faraghani 
tu, wakiyamalizia maisha yao ya mpito katika ukimya wa kiroho 
na kimaanawi. Ihn Ahhas anawazungumzia watu hao: “Kuna 
waja wa Mwenyezi Mungu amhao wanaweza kuzungumza kwa 
ufasaha mkuhwa, lakini heshima yao kwa Mwenyezi Mungu 
inawafanya wakae kimya.” 

Baadhi ya Marafiki wa Mwenyezi Mungu wanapendelea 
kuongea lakini kidogo sana. Wameelekezwa na Mwenyezi Mungu 
kuwaongoza wenye hekma kupitia lugha ya matendo. Utenzi 
ufuatao wa Baha’uddin al-Naqshahandi, aliyekuwa miongoni mwa 
watu hao, unaelezea hali hii: 





MIALE YA HEKMA KUTOKA KATIKA BUSTANI YA MOYO WA RUMI 


Ulimwengu ni ngano na mimi ni pumba. 

Kila mtu ni mzuri; mirni ni mbaya. 

Kazi kubwa ya Baha’uddin al-Naqshabandi ni watu waliowa- 
lea na kuwatengeneza katika vikao vyake. Watu hao walijifunza 
kusoma misitari iliyoandikwa katika moyo wake na kuifikisha 
kwenye nyoyo nyingine kwa vikao vingine. Utawanyaji huu wa 
kimaanawi na kiroho unaendelea mpaka leo. Msingi wa mkakati 
wa mafundisho wa Baha’uddin al-Naqshabandi (q.s) ulitoka kwe- 
nye maelezo ya Abu Bakr (^a) yasemayo: “Tafakari mara mbili 
kile unachozungumza, wakati wa kuzungumza, na Yule unayezun- 
gumza naye.” 

Pia kuna marafiki wengine ambao Mwenyezi Mungu aliwa- 
fanya kuwa kurumbizi wa kiroho: daima huimba tenzi za upendo 
wa Mwenyezi Mungu. Na aliwafanya wengine kuwa chimbuko 
ambalo matendo na ndimi zao kwa pamoja hutawanya hekima. 

Mawlana Rumi alipewa kazi ya kuelezea ukweli wa Mwe- 
nyezi Mungu kwa maneno na matendo. Kupitia maneno yake, 
maandiko yake, na matendo ya moyo wake, kwa karne nyingi, 
ameweza kuwaangazia wale wanamtafuta Mwenyezi Mungu na 
kuwakurubisha Kwake. 

Mawlana Rumi aliteuliwa kuwa mahali maalumu pa kum- 
zungumzia Mwenyezi Mungu, na hivyo akawa mzungumzaji wa 
Marafiki wa Mwenyezi Mungu. Katika maneno yake aliweza kuku- 
sanya maarifa, siri na hekma alizojaaliwa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. Hata hivyo, uwezo huo hutolewa kwa kikomo: mtu 
anaweza kuelezea ukweli wa Mwenyezi Mungu kwa kile kiwango 
tu alichoruhusiwa. Mawlana Rumi yumkini alikuwa na mengi zaidi 
ya yale aliyoyaandika. 


Bila shaka chanzo cha elimu ya Mawlana Rumi ni Qur’an na 





REHMA YA AJABU 


sunna za Mtukufu Mtume (^). Analielezea hili katika utenzi wake 
mmoja: 

Mimi ni mtumwa wa Qur ’an kwa muda wote wa uhai wangu. 
Mimi ni vumbi la njia aliyopita Muhammad. 

Mtu akipeleka ujumbe ujumbe kutoka kwangu tofauti na huu, 
Ninahuzunishwa, hata kuchukizwa na uongo huo. 

Hapa Mawlana Jalaluddin anajitambulisha kwa uwazi kabisa 
kuwa yeye ni mtumishi wa Qur’an na vumbi la njia tukufu ya 
Mtume (M). 

Kwa sababu ya hilo, Rumi ni msomi anayechukua muongozo 
na num kutoka ndani ya Qur’an na Sunnah, na pia ni chanzo cha 
hekma, anayetafsiri siri za Kimungu na kuziongoza nyoyo kuele- 
kea kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Mtukufu Mtume (^) anasema kuwa Luqman alimuusia mwa- 
naye kwamba: “Ewe Mwanangu! Suhubiana na wasomi na ukae 
karibu nao! Sikiliza maneno ya wenye hekma! Mwenyezi Mungu 
huzihuisha nyoyo kwa utukufu wa hekma kama anayoihuisha ardhi 
kwa mvua.” (Al-Haythami, I, 125) Ifuatayo ni baadhi ya mifano 
yenye kuhuisha nyoyo kutoka katika hekma za Mawlana Rumi: 

Subira na Uvumilivu 

Qur’an Tukufu inasema: 

“Na waja wa Arrahman Mwingi wa Rehema ni wale wanao 
tembea ulimwenguni kwa staha, na wajinga wakiwasemeza hujibu: 
“Amani. ” (Furqan, 25:63) 

Kutokana na hayo hiyo, Mawlana Rumi anasema: 

• “Kaa kimya kama kitabu katikati ya wajinga.” 

- 






MIALE YA HEKMA KUTOKA KATIKA BUSTANI YA MOYO WA RUMI r^jassr» 


• “Kunguru anapopiga kelele, kuumbizi hukaa kimya.” 

• “Tambua kuwa tabia njema ni kukaa kimya mbele ya tabia 
mbaya ya watovu wa tabia mbaya.” 

Ni kanuni muhimu katika ulimwengu huu wa majaribu na 
mateso kwamba kuvumilia machungu ya ulimwengu huufanya 
moyo kuwa na ukomavu. Subira ni ishara na alama ya imani. Maw- 
lana Rumi anasema: 

• “Akili yangu iliuuliza moyo, ‘Dini ni nini?’ Moyo wangu 
ukaliinamia sikio la akili yangu na kuinong’oneza kuwa, ‘Dini ni 
tabia njema!”’ 

Mfano mkubwa kabisa wa tabia njema ni Mtukufu Mtume 
(^). Maswahaba wanasimulia kuwa Mtukufu Mtume (M) alikuwa 
na hayaa sana kuliko hata binti bikra. 

• “Waridi hunukia vizuri linapokuwa pamoja na mwiba, kwa 
maana mwiba ni rafiki wa waridi.” 

Ulimwengu umepambwa kwa maelfu ya mafunzo yasiyozun- 
gumzwa. Hapa waridi limekuwa bwana wa maua yote kwa sababu 
ya kuuvumilia mwiba. Furaha huja baada ya kuzizoea shida na 
mateso. Mlango wa furaha hufunguka tu baada ya kustahmili angu- 
ko la matamanio yetu ya kidunia na mitihani migumu ya maisha. 

Baadhi ya watu wanaweza kukutana na mitihani, majaribu, 
masaibu na kukata tamaa kiasi cha kumgeukia Mola wao na 
kumuomba, “Mola wangu, nisaidie!” Watu wengine, wenye mali 
na utajiri, wanaweza kupotea kabisa na kutomkumbuka Mola wao 
hata kidogo. Nafsi ya mtu ambaye hajawahi kukutana na tabu 
inaweza kugeuka kuwa kama farasi aliyekata kamba na kutoweza 
kudhibitiwa. 


Ukomavu wa kiroho wa mwanadamu huimarika kutokana na 






REHMA YA AJABU 


vikwazo anavyokutana navyo. Shida za kidunia ni njia muhimu 
sana ya kutengeneza maendeleo ya kiroho. Mwenyezi Mungu 
Mtukufu aliwafanya mitume wake wapitie mitihani mizito na tahu 
mhalimhali. Hivyo, wanadamu wote hupitia mitihani ili kuona 
wana utamhuzi kiasi gani kwa neema walizopewa na Mwenyezi 
Mungu. Mwenyezi Mungu Mtukufu huwapima waja Wake wote 
katika dunia hii na atatuita sote kwenda kuhesahiwa huko Akhera. 

Mawlana Rumi anawausia wale watafutao furah ya kiroho 
waielewe mizania ya maisha. 

• “Usimueleze kipofu vioo vilivyopo sokoni, wala usiimhe 
katika soko la viziwi.” 

Utamhuzi na upamhanuzi ni sifa hainifu ya Muislamu mwe- 
nye ukomavu. Watu wa namna hiyo huweza kuelewa hali ya wale 
wanaozungumza nao na kisha kuongea nao inavyostahili. Sayy- 
idna Ali (4®) anasema kuhusu jamho hili, “Zungumza na watu 
kulingana na uelewa wao.” (al-Bukhari, al-'Ilm, 49) Hii ina maana 
kuwa unatakiwa kuzungumza katika namna amhayo inaendana na 
uelewa wao, sio inayoendana na uelewa wako. Kanuni ifuatayo 
kutoka kwa Rumi ina msaada mkuhwa sana wa kutamhua kiwango 
cha uelewa: 

• “Unaweza kutamhua kiwango cha maadili ya mtu kuto- 
kana na jinsi anavyocheka, na utaitamhua akili yake kutokana na 
kile anachokicheka.” 



Kutafuta njia za kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu 

Qur’an Tukufu inasema: 

“Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na kuweni 
pamoja na wakweli. ” (Tawhah, 9:119) 








MIALE YA HEKMA KUTOKA KATIKA BUSTANI YA MOYO WA RUMI r^saasr» 


“Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na tafuteni njia 
ya kumfikilia. Na wanieni kwa Juhudi kwa ajili yake ili mpate kuo- 
koka. ” (Ma’idah, 5:35) 

Kutokana na ujumbe huo wa Qur’an uliopiga chapa kwenye 
moyo wake, Mawlana Jalaluddin anasema: 

• “Mtu huhukumiwa kulingana na kile anachokitafuta.” 

• “Kukitafuta kitu mahali kisipokuwepo ni sawa na kutoki- 
tafuta kabisa.” 

• “Usitembee kabla kiongozi wako hajapita. Yule atem- 
beaye bila kiongozi ataishia kuwa mkia.” 

• “Ni bora kuwa mtumishi wa Rafiki wa Mwenyezi Mungu 
kuliko kuwa taji kwenye kichwa cha mfalme.” 

Sulaiman Mkuu, sultani mkubwa wa dola ya Uthmaniya, siku 
moja alikaribishwa kwa vifijo na vigelegele wakati akirudi kutoka 
katika vita aliyoshinda. Sultani huyo alihofia sana kuvutwa na hali 
ya ufakhari, hivyo akasoma utenzi ufuatao kuhusu umuhimu wa 
malezi ya nafsi: 

Kuwa sultan wa dunia si chochote bali ni harakati ya kijinga. 

Kumtumikia rafiki wa Mwenyezi Mungu ni heshima kubwa! 

• “Vazi la hekma ambalo moyo umelipoteza linaweza kupa- 
tikana mikononi mwa watu wenye moyo.” 

• “Ukiungana na mtu wa moyo, utakuwa lulu hata ukiwa 
mgumu kama jiwe.” 

• “Ndege wenye manyoya huruka pamoja.” 

• “Yule atakaye kufika kwa Mwenyezi Mungu anatakiwa 
kuungana na vikao vya Marafiki wa Mwenyezi Mungu. Ukikata 
mawasiliano nao utaishia kuangamia.” 





REHMA YA AJABU 


• “Wafanye marafiki wa Mwenyezi Mungu kuwa marafiki 
zako, ili idadi ya msafara wao iongezeke. Kadiri msafara unavyo- 
kuwa mkubwa na imara ndivyo hatari za njiani zinavyopungua.” 

Imesimuliwa kuwa neno insaan, lenye maana ya “mwan- 
adamu” katika lugha ya Kiarabu, linatokana na neno uns, lenye 
maana ya “urafiki au ukaribu.” Hii inaonesha kuwa mwanadamu 
ana silika ya kimaumbile ya kujumuika na kuwa na marafiki. 
Hivyo, mja anatakiwa kufuata maelekezo na maagizo ya Mwe- 
nyezi Mungu na kuitumia sifa hii ya kibinaadamu kushirikiana 
na kusuhubiana na waumini wanyoofu na wenye imani. Kila 
mwanadamu ana shinikizo kutoka kwa shetani na nafsi. Imamu 
Shafii anasema: “Kama hushughulishwi na jambo la haki, utashu- 
ghulishwa na jambo baya.” 

Hivyo, ili kujilinda kama mja wa Mwenyezi Mungu 
unayeheshimika, huna budi kusuhubiana na Waislamu wanyoofu 
ambao unaweza kunufaika nao kiroho na kimaanawi. Kila mwa- 
nadamu anahitaji mwongozo wa kiroho na kimaanawi. Ni kwa 
sababu ya hitajio hili kwamba Mwenyezi Mungu Mtukufu alim- 
fanya mwanadamu wa kwanza kuwa mtume. 

Sa’d al-Shirazi anaelezea kuhusu athari ya kusuhubiana na 
kuandamana na watu. Anasema: “Mbwa wa As-haabul Kahf saba 
alipata heshima kubwa na kutajwa ndani ya historian a ndani ya 
Qur’an, kwa sababu ya kusuhubiana na watu wema. Lakini wake 
wa Nuhu na Luut waliwekwa katika daraja la waliolaaniwa, kwa 
sababu ya kusuhubiana na watu wasiokuwa na imani.” Kama kisa 
hiki kinavyobainisha, kusuhubiana na watu wajinga na waovu 
huwavuta kwenye mfumo wao wa maisha na fikra. Mawasiliano na 
uhusiano wa kiakili humpeleka mtu kwenye uhusiano wa kiroho, 
na uhusiano mbaya wa kiroho humpeleka mtu kwenye kuharibiki- 
wa kiroho. 





MIALE YA HEKMA KUTOKA KATIKA BUSTANI YA MOYO WA RUMI - 

Kuitakasa nafsi 

Qur’an Tukufu inasema: 

“Hakika amekwisha fanikiwa aliye jitakasa. Na akakumbuka 
Jina la Mola wake Mlezi, na akasali. ” (ATa, 87:14-15) 

“Na kwa nafsi na kwa aliye itengeneza! Kisha akaifahamisha 
uovu wake na wema wake, Hakika amefanikiwa aliye itakasa,na 
hakika amekhasiri aliyeiviza. ” (Shams, 91/7-10) 

Kwa kuhamasishwa na hekma ya aya hizi, Mawlana Rumi 
anasema: 

• “Ewe msafiri unayepita kwenye njia ya kiroho! Ukitaka 
kujua ukweli, tamhua kuwa Musa na Fir’auni hawajafa. Wanaende- 
lea kuishi ndani mwako; wapo ndani ya maisha yako. Wanapigana 
ndani mwako! Hivyo watazame wawili hao, amhao wapo katika 
mapamhano ndani mwako.” 

• “Mwanadamu ni kama msitu. Kama amhavyo ndani ya 
msitu kuna maelfu ya nguruwe, mhwa mwitu na wanyama wengine 
wenye sifa nzuri na mhaya, vivyo hivyo ndani mwetu wanaishi 
wema na wahaya.” 

• “Usihangaike kuulisha mwili wako kupita kiasi, kwa 
maana siku moja mwili huo utaangamia. Badala yake itunze roho 
yako, kwa maana itapaa mhinguni na kupata heshima.” 

• ‘Tstawishe roho yako kwa tafakuri na utamhuzi wenye 
ukomavu utakaoipa nguvu katika safari yake.” 

• “Utakapoachana na nafsi yako, ukawajihika kikamilifu 
mhele ya Mwenyezi Mungu, utasafiri salama katika hahari ya siri 
za Mwenyezi Mungu.” 

• “Hakuna kioo kilichowahi kuhadilika na kuwa chuma 

- 





REHMA YA AJABU 


tena. Hakuna mkate uliobadilika kuwa ngano. Hakuna sharubati ya 
zabibu iliyomdi kuwa zabibu. Hakuna tunda bivu lililomdi kuwa 
bichi. Hivyo, kuwa na ukomavu na usimdi katika hali ya kutokuwa 
na ukomavu!” 

• “Iwashie moto nafsi yako ya kihayawani, yenye giza kama 
usiku, kama unataka kung’ara kama mchana.” 

Mwenyezi Mungu Mtukufu ametujaalia uhai mara moja tu. 
Hatutarejeshwa hapa duniani tena. Kwa hiyo, tunatakiwa kuitumia 
fursa hii vizuri kujikumbisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kufikia 
ukomavu wa kiroho. Wale wenye kutengeneza shakhsia zenye 
ukomavu ndio wasiopata hasara katika maisha haya. Wale wenye 
kutengeneza nafsi ya kihayawani ndio watakaopata hasara kubwa 
hapa duniani na Akhera. Nafsi ambayo haijapitia katika mafunzo 
ya kiroho na utakaso ni kama farasi pori. Farasi pori humpeleka 
mtu kwenye mashimo, miamha na kumpoteza kahisa, hadala ya 
kumpeleka kule anakotaka kwenda. Lakini farasi akipewa mafunzo 
vizuri, atampeleka mhusika sehemu anayotaka kwenda hata kama 
safari hiyo itakuwa na hatari na vikwazo kiasi gani. 

Tamaa, saratani ya moyo 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an Takatifu: 

“...Na wanao kusanya dhahabu na fedha, wala hawazitumii 
katika Njia ya Mwenyezi Mungu, wabashirie khabari ya adhabu 
iliyo chungu. Siku zitapo tiwa moto katika Moto wa Jahannamu, na 
kwazo vikachomwa vipaji vya nyuso zao na mbavu zao na migongo 
yao, wakaambiwa: Haya ndiyo mlio jilimbikia nafsi zenu, basi 
onjeni mliyo kuwa mkilimbika. ” (Tawbah, 9:34-35) 

Kutokana na aya hiyo, Mawlana Rumi anasema: 

- 






MIALE YA HEKMA KUTOKA KATIKA BUSTANI YA MOYO WA RUMI 


• “Hata kama utakuwa tajiri kiasi gani, huwezi kula zaidi ya 
kile kinachoweza kuhehwa na tumho lako. Hata kama utazamisha 
gudulia lako ndani ya hahari, haliwezi kuchukua maji zaidi ya 
uwezo wake.” 

• “Kuna samaki wengi amhao, kutokana na tamaa zao, 
humeza chamho, licha ya kwamha hahari ingewalisha kwa amani.” 

• “Ulimwengu huu ni wa nini? Ulimwengu huu unahusu 
kutomjua Mwenyezi Mungu!” 

• “Dunia hii, amhayo ni uwanja wa mitihani, ni kama 
sumaku kwenye matamanio ya nafsi: huyavuta kama kaharahu 
inavyovuta mahua. Ngano kuhwa, yaani muumini mwenye husara, 
amhaye ulimwengu wake wa ndani umeheha siri na hekma za 
kiroho, ndiye anayeweza kuukwepa mvuto wa sumaku hii.” 

• “Manufaa ya kidunia ndiyo mtego wa nafsi. Huhadaa na 
kudanganya, na macho ya ndani ya haadhi ya watu hupofuka kwa 
sahahu ya kuyatamani. Hunywa maji machungu na ya chumvi 
yatokayo katika udongo. Kwa kuwa hawajaonja ladha ya furaha 
ya kiroho, hudhani kuwa ladha ya maisha ya dunia ni yenye kuleta 
furaha.” 

• Ulafi na tamaa ya anasa za dunia hii hutupelekea kupata 
kile tusichostahiki.” 

Tamaa za kidunia ni chanzo kikuu kinachowapeleka watu 
kwenye ujahili. Tamaa huufanya moyo kuwa na upofu. Moyo wa 
aina hiyo hushindwa kuchora msitari haina ya haki na hatili, halali 
na haramu. Mawlana Rumi anasema kuhusu upofu wa moyo: “Hata 
mhwa hatakula mfupa kahla ya kuunusanusa.” Hivyo, Yule mwe- 
nye moyo uliopofuka kutoka na kutamani starehe na anasa za kidu- 
nia ana husara ndogo kuliko mhwa. Tamaa ya kidunia husahahisha 
janga la kiroho! 





REHMA YA AJABU 


Bwana wetu, Mtume Mutiammad (^), alionya kutiusu mata- 
manio na kuyaelezea kama anguko la mwanadamu. Anasema: 
“Mwana wa Adamu hata akiwa na mabonde mawili yaliyojaa 
dhahabu, bado atatamani bonde la tatu. Hakuna kitakachomtoshe- 
leza mwana wa Adamu isipokuwa kaburi.” (Bukhari, al-Riqaq, 10; 
Muslim, al-Zakat, 116) 

Wale wenye maradhi ya tamaa hata kama watapata mali na 
utajiri wote wa ardhini, bado watataka wapate mali zaidi kutoka 
mwezini au kwenye sayari ya Mars. Leo hii, tamaa na uozo wa 
kiroho wa wafuasi wa maada na dunia vinaonekana kutofikia 
kikomo. Hiyo ndiyo hali mbaya ya dunia yetu... 

Abu Dharr, Swahaba wa Mtukufu Mtume (^), anaelezea 
vizuri kabisa jinsi waumini wanavyoutazama umaskini. Anasema: 
“Kuna washikadau watatu katika mali yoyote ya kidunia. Wa 
kwanza ni Yule anayeimiliki, ambaye ni wewe. Wa pili ni qadari. 
Kadari haitakushaurisha kama mali yako itakuleta neema au shari, 
janga au mauti. Mdau wa tatu katika mali yoyote ni mrithi, ambaye 
anataka wewe ufe. Mrithi ataichukua mali yako utakapokufa, lakini 
wewe ndo utakayehesabiwa kwa mali hiyo. Ukiweza jitahidi usiwe 
mdau dhaifu kabisa kati ya wadau hao (kwa kutoa sadaka kabla 
hujafa). Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema, “Hamtapata wema 
mpaka mtoe vile mnavyovipenda. ” Mali yangu kubwa kabisa ni 
ngamia wangu; hivyo ninamtoa sadaka. Ninamtanguliza ili apate 
kunikaribisha huko Akhera.” (Abu Nu'aym, al-Hilyah, I, 163) 

Mali ni amana tulizokabidhiwa na Mwenyezi Mungu. Hatujui 
ataichukua lini amana yake. Tunaweza kupoteza mali zetu wakati 
wowote ule. Uhai ni kitu kinachokubwa na mambo mengi ya ghaf- 
la, na hatujui qadari italeta nini. Jambo kuu la ghafla kushinda yote 
ni mauti ambayo hayaepukiki. Tunaweza kujiandaa na kuwa tayari 
kwa mauti kwa kuzitumia vizuri amana tulizokabidhiwa. 





MIALE YA HEKMA KUTOKA KATIKA BUSTANI YA MOYO WA RUMI 


Sadaka: ponyo la nyonyo na furaha ya Dunia na 
Akhera 

Qur’an Tukufu inasema: 

“Na toeni katika tulicho kupeni kabla hayajamfikia mmoja 
wenu mauti, tena hapo akasema: Mola wangu MlezH Huniakhirishi 
muda kidogo nipate kutoa sadaka, na niwe katika watu wema?” 
(Munafiqun, 63:10) 

Mawlana Jalaluddin Rumi anasema: 

• “Roho zenye bahati mbaya ni mfano wa watu wanaoishi 
katika nyumba iliyojaa moshi. Sikiliza vilio vyao na kuwaitikie 
kwa kuwafungulia dirisha ili wapate hewa mpya. Hilo litaitakasa 
roho yako!” 

• “Umepata nini? Umewekeza nini? Ni lulu gani uliyoipata 
kutoka katika kina cha bahari? Yote haya yatajulikana siku ya kifo 
chako.” 

• “Kumtembelea rafiki yako bila zawadi ni kama kwenda 
kwenye kunu cha kusaga nafaka bila nafaka.” 

• “Rejesha kile unachodaiwa kabla mauti hayajakichukua 
kwa nguvu.” 

Utenzi ufuatao kutoka kwa Necip Fazil unaelezea kwa uzuri 
kabisa nukta hii: 

Ewe sonara bakhili, chukua mkoba rnwingine! 

Tunza sarafu ambayo itaweza kutumika kaburini... 

Wosia na ushauri wenye busara ni muhimu sana katika kuuhui- 
sha moyo. Wale wanaozitambua hazina za hekma huwa na hekma. 
Wale wanaozifuata hekma kikamilifu wataikamilisha imani yao. 





REHMA YA AJABU 


Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujaalie fursa ya kuishi 
katika anga ya hekma na kuzishuhudia siri ya ukweli. Atujaalie 
kuielewa maana ya Qur’an, ulimwengu na mwanadamu. 

Amiin... 








SURA YA 11 


oMtukufu (^amadhan: 

oMi^funzopa kwafilipa oWaisha 



Uislamu sio dini ya ibada na sherehe zinazofanywa tu ndani ya 
mwezi wa Ramadhan au sikukuu nyingine. Ni dini ya wakati wote 
wa maisha. 

Mwezi wa Ramadhan ni shule ya msimamo; na sikukuu ya 
baada yake ni shahada na cheti cha kiroho. Wakati wa sikukuu ya 
idd, waumini hufurahia kufaulu mtihani mkubwa wa mwezi wa 
Ramadhan. Katika sikukuu hiyo huonja kiasi kidogo cha ladha ya 
kuwa pamoja na Mola wao katika ulimwengu huu. Watafurahia tena 
Siku ya Hukumu. 

Utii wetu kwa Mola wetu ndio sikukuu ya kweli. Tunaweza kupa- 
ta sehemu ya rehma na neema za Mwenyezi Mungu tukimfurahisha 
maskini na mwenye shida wakati wa sikukuu. 









SURA YA 11 


MWEZI MTUKUFU WA RAMADHAN: 
Mafunzo ya Kiroho kwa ajili ya Maisha 


Mola wetu aliifanya kalenda ya maisha kuwa na siku za 
kupata manufaa ya kiroho. Wakati huo, neema, msamaha na rehma 
huongezeka. Kipindi chenye matunda zaidi ni mwezi Mtukufu wa 
Ramadhan. 

• Qur’an Tukufu, amhayo ni muongozo kwa wenye kumcha 
Mungu, iliteremshwa katika mwezi huu. 

• Ihada ya swaumu, amhayo huimarisha ukomavu wa kiro- 
ho, hufanywa ndani ya mwezi huu. 

• Usiku Wenye cheo, uliotajwa ndani ya Qur’an kuwa ni 
bora kuliko miezi elfu moja, huadhimishwa ndani ya usiku huu. 

• Mikesha ya mwezi huu imeharikiwa kwa iftaar, kwa swala 
na kwa chakula maalumu. 


• Nyoyo za maskini na mafukara hufurahi zaidi katika 
mwezi huu, kwa sahahu wajihu wa kidini wa sadaka hutekelezwa 
mwezi huu. Sadaka za wajihu na zisizokuwa za wajihu zinazo- 
tolewa ndani ya mwezi huu huwafariji zaidi maskini. 

- 





REHMA YA AJABU 


• Milango ya pepo hufunguliwa ndani ya mwezi huu. 

• Milango ya moto hufungwa kwa sahahu ya kujizuia na 
dhamhi. 

• Ihilisi hufungwa minyororo ya uchaji, taqwa, amhayo ni 
utii wa muumini mwenye kujitamhua. 

Hivyo, mwezi wa Ramadhan sio tu hufungua milango ya fura- 
ha ya milele kwa muumini mmoja mmoja, hali pia kwa ulimwengu 
wote wa Kiislamu. 

Qur’an na Mwezi wa Ramadhan 

Qur’an Tukufu inasema: 

“Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Qur’am 
kuwa ni uwongofu kwa watu, na hoja ziUzo wazi za uwongofu na 
upambanuzi. Basi ataye kuwa mjini katika mwezi huu naafunge... ’’ 
(Baqarah, 2:185) 

Kutokana na aya hii ni wazi kuwa Qur’an Tukufu ndani ya 
Mwezi wa Ramadhan, kwamha ni muongozo kwa wachamungu, 
kwamha ni muongozo unaohainisha haina na mema na mahaya, na 
kwamha ni wajihu kwa Waislamu kufunga katika mwezi huu. 

Hivyo, Waislamu wanatakiwa kuutamhua vizuri uhusiano wa 
karihu uliopo haina ya Qur’an na Mwezi Mtukufu wa Ramadhan. 

Ahdullah ihn Ahhas anasimulia kuwa, “Mtume (^) aliku- 
wa mkarimu zaidi miongoni mwetu, na ukarimu wake ulizidi pindi 
anapokutana na Malaika Jihril ndani ya Mwezi wa Ramadhan. 
Licha ya kuleta wahyi, Jihril pia alikuwa akimtemhelea Mtume 
(^) kila usiku wa mwezi wa Ramadhan na kusoma Qur’an kwa 
pamoja. Alikuwa mkarimu zaidi kuliko upepo wa rehma [unaoleta 





MWEZI MTUKUFU WA RAMADHAN 


mvua]” (Bukhari, al-Ba'd ul-Wahy 5, 6; Sawm 7; Muslim, al- 
Fadha’il, 48, 50) 

Tunatakiwa kutekeleza kikamilifu maagizo ya kiroho yali- 
yoelezwa katika hadith hiyo na hasa kushughulishwa na Qur’an 
Tukufu wakati wa mwezi wa Ramadhan, ili tupate kufaidika na 
haraka za mwezi huu. 

Kila siku tunatakiwa kutenga muda kwa ajili ya usomaji wa 
Qur’an, amhayo imeletwa kama mtengenezaji wa maisha yetu. 
Lakini mwezi huu wa Ramadhan tunatakiwa kukirithisha kuisoma. 
Tunatakiwa kushughulishwa na mazingira ya kiroho ya Qur’an, 
kuyafanyia kazi maelekezo yake na kuyarekehisha makosa na 
kasoro zetu. 

Shakhsia imara na jamii salamau inaweza kuasisiwa tu kwa 
kufuata muongozo wa kiroho wa Qur’an Tukufu. Qur’an ni nuru 
itokayo kwa Mwenyezi Mungu inayouangaza ulimwengu wa ndani 
na nje wa Waumini. Ni muongozo wa furaha, kutukuruhisha kwa 
Mwenyezi Mungu kwa hekma zake na visa vya mfano vya mitume 
mhalimhali. 

Nguvu na uwezo wa Qur’an wa kuongoza inaweza kuleta 
amani na utulivu kwa watu waliokwama ndani ya mashaka ya 
zama hizi na wasiwasi wa haadaye, na pia wanaotatizwa na falsafa 
za zama hizi. Pumzi ya Qur’an ndiyo pekee inayoweza kuwafariji 
wenye huzuni na mkanganyiko, kuzifungua heka heka za maisha 
yao ya kila siku kwenye uwanja mpana wa amani na furaha ya 
milele. 


Mwezi wa Ramadhan ni fursa ya uhai 

Ndani ya Qur’an, Mwenyezi Mungu ameapa kwa muda. 





REHMA YA AJABU 


Anatukumbuslia kwamba uwepo wetu bapa duniani sio wa kudumu 
wala wa kuendelea, na utafikia kikomo kabla ya kuanza kwa 
maisba ya kweli ya Akbera. Anatukumbusba kutopoteza muda na 
kutoutumia vibaya. Kwa bali biyo, Muislamu anatakiwa kuitambua 
neema ya muda na kuitumia vizuri kwa ajili ya malengo makubwa. 
Tunatakiwa kutambua umubimu wa matumizi ya ubai wetu kwa 
kufanya mambo mema. Daima tunatakiwa kuwa wepesi katika 
kumuabudu Mwenyezi Mungu na kumuomba msamaba vizuri 
kabla ya kufikia mwisbo wa ubai wetu. 

Kama ambavyo maisba na ubai vina muda maalumu, mwezi 
wa Ramadban nao una muda maalumu. Siku zake ni zenye kubes- 
abika. Hivyo jambo la busara ni kuyatumia mazingira baya adbimu 
ya kirobo ya siku bizo cbacbe, kukusanya furaba yote ya milele 
kadiri tuwezavyo. 

Bibi Aisba ( 4 ^ 0 ) anasimulia: “Mtume (^) alikuwa akiongoza 
bidii ya kufanya ibada katika mwezi wa Ramadban kwa kiasi amba- 
cbo batukukiona katika miezi mingine. Alikuwa akikitbirisba zaidi 
ibada katika siku kumi za mwisbo. Alitumia usiku wote akiswali, 
na alikuwa akiiamsba familia yake kuswali pia.” (Bukbari, al-Fadl 
al-Laylatal-Qadr, 5; Muslim, al-Itiqaf, 8) 

Wale wanaoitumia vizuri fursa ya mwezi wa Ramadban bujaa- 
liwa baraka nyingi. Wale wasioujali mwezi wa Ramadban bupata 
basara kubwa. Mtukufu Mtume (M) alionya akisema, “Jibril alinijia 
na kusema: ‘Baraka za Mwenyezi Mungu zisimpate Yule Yule asi- 
yeitumia fursa ya kuomba magbfira katika mwezi wa Ramadban!’ 
Nami nikaitikia kwa kusema ‘Amiin’...” (Hakim, IV, 170/7256; 
Tirmidbi, Da'awat, 100/3545) 





MWEZI MTUKUFU WA RAMADHAN 


Kushikamana na Funga 

Funga ndiyo amali kubwa kwa Muislamu anayetamani 
kuudiriki mwezi wa Ramadhan. Funga hutukumbusha kuwa sisi, 
kama wanadamu, ni wasafiri tunaoelekea Akhera, ambao hatuta- 
baki na mali wala starehe zozote mwisho wa safari yetu. 

Habari njema ya raha za peponi kwa Yule mwenye kuzipa 
kisogo raha za dunia na akailea nafsi yake katika nuru ya moyo 
wa Qur’an. 

Abu Usamah, swahaba wa Mtukufu Mtume (^), siku moja ali- 
kuja kwa Mtume na kusema, “Ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! 
Ni ibada ipi ambayo nikiifanya Mwenyezi Mungu atanilipa?” 

Mtukufu Mtume (M) akajibu: “Shikamana na funga! Hakuna 
ibada kama funga.” (Nasai, al-Siyam 43) 

Vilevile, Mtukufu Mtume (^) alizungumzia ubora wa daku: 
“Kula daku, hata kwa kunywa kiasi cha maji” (Abd al-Razzaq, al- 
Musannaf, IV, 227/7599); na “kuleni daku, hakika ndani yake kuna 
baraka.” (Bukhari, as-Sawm, 20) 

Funga ya mwezi wa Ramadhan hutufundisha kupunguza hata 
matumizi ya mambo ya halali, na hutukumbusha tunavyotakiwa 
kuwa makini kuhusu matendo ya haramu nay ale yenye kutia shaka. 

Abdullah ibn Omar (4®) anasema, “Mwenyezi Mungu Mtuku- 
fu hataikubali ibada yako mpaka ujiepushe na matendo ya haramu 
na yenye kutiliwa shaka, hata kama utaswali mpaka mgongo 
wake ukapinda kwa sababu ya kuinama na kufunga mpaka ukawa 
mwembamba kama msumari.” 

Mawlana Rumi anasema kuhusu nukta hii ya mafunzo ya 
kiroho yanayopatikana ndani ya funga: “Funga husema: ‘Ewe 
Mwenyezi Mungu! Mtu huyu hatumii hata chakula cha halali wala 





REHMA YA AJABU 


kinywaji cha halali, kwa kufuata maamrisho yako. Atainyoshaje 
mikono yake kukiuka amri zako?’” 

Funga ni shule ya kiroho ya kuidhihiti nafsi. Vilevile huten- 
geneza njia ya kuimarisha hisia za ndani za huruma, upole na 
wema. 

Funga ya kweli hukupa hali ya utamhuzi inayokufanya uzi- 
tamhue haraka ulizopewa na kushukuru kwa haraka hizo. Hutu- 
fanya tuwahurumie maskini na kuthamini huruma na upole kuliko 
hisia zote za kidunia. Ni shule ya mafunzo inayopunguza ulafi na 
kuongeza suhira. 

Kwa hakika, masomo muhimu katika mafunzo yetu haya ni 
ile mitihani tunayokutana nayo katika maisha ya kila siku. Kadiri 
tutakavyofaulu kwa urahisi mitihani hii ndivyo tunavyozidi kuliku- 
ruhia lengo halisi la kufunga. 

Miongoni mwa mitihani tunayotakiwa kufaulu wakati wa 
funga imeelezwa katika maneno ya Mtukufu Mtume (^): “Mnapo- 
funga msiseme maneno mahaya au kuzozana. Bali mtu anaposema 
vihaya au kutaka kuzozana nanyi, semeni, ‘nimefunga.’” (Bukhari, 
as-Sawm, 9) 

Kuzozana na watu sio jamho zuri. Muumini aliyefunga anapo- 
zozana, faida za kiroho za funga yake huondoka. Mwenyezi Mungu 
Mtukufu anahainisha namna tunavyopaswa kuwa pale tunapoka- 
sirishwa: 

“Na waja wa Arrahman Mwingi wa Rehema ni wale wanao 
tembea ulimwenguni kwa staha, na wajinga wakiwasemeza hujibu: 
‘Amani’” (Furqan, 25:63) 


Hivyo, funga inatakiwa kufanywa katika namna ya amani, ya 
kiroho na ya utamhuzi. Tunatakiwa kuepuka matendo ya aihu na 





MWEZI MTUKUFU WA RAMADHAN 


hata yasiyokuwa na umuhimu. Hatuwezi kufunga kikamilifu kwa 
kuacha kula na kunywa tu. Fanya yenye kukuhalika hufanywa kwa 
kuidhihiti nafsi; nafsi hudhihitiwa kwa kuviepusha viungo vyote 
vya mwili dhidi ya matendo ya haramu nay ale yenye kutiliwa 
shaka. 

Uhayd, mtumwa aliyeachiwa huru na Mtukufu Mtume (^), 
anasimulia: “Wanawake wawili walikuwa wamefunga. Mtu mmoja 
akaja kwa Mtume (^) wakati wa mchana na kumwamhia, ‘Ewe 
Mjumhe wa Mwenyezi Mungu! Kuna wanawake wawili amhao 
wamefunga na wanakarihia kufa kutokana na kiu. (Tafadhali 
waamhie waache kufunga).’ 

Mtukufu Mtume (^) akageuza uso wake, hakujihu chochote. 
Mtu aliyetoa omhi lake akarudia kusema, ‘Ewe Mjumhe wa Mwe- 
nyezi Mungu, wanakarihia kufai’ 

“Mara hii Mtume (^) akajihu, ‘Waamhie waje hapai’ Wali- 
pofika, Mtume (^) akampa mmoja wao hakuli na kumwamhia, 
‘Tapika humu!’ Mwanamke Yule akatapika damu, nyama na usaha 
kiasi cha nusu hakuli. Kisha Yule mwingine naye akafanya hivyo 
hivyo. 

“Mtume (M) akasema, ‘Wanawake hawa walifunga kwa kua- 
cha matendo ya halali, lakini wakafungua funga zao kwa kufanya 
matendo ya haramu. Walikaa wakawa wanazungumza usengenyaji 
[kula nyama ya mtu].”’ (Ahmad, V, 431, al-Haythami, III, 171) 

Hivyo hatutakiwi kuacha kula na kunywa tu hali pia tunat- 
akiwa kuwa makini na mazungumzo yetu. Ndimi zetu hazitakiwi 
kuwa miiha inayozichoma nyoyo za watu, hali zinatakiwa kueneza 
huruma. Tunahitaji kuwa na nyoyo zilizopamhwa kwa hekma za 
Qur’an na nyuso zenye hashasha zinazoakisi tahasamu la Uislamu. 





REHMA YA AJABU 


Kuwa Mja Mwenye Udhati wa Moyo (Ikhlas) 

Mafunzo ya kiroho yanayopatikana ndani ya mwezi wa Rama- 
dhan pia yanakusudia kutufanya kuwa waja hora. Wale wanaoshind- 
wa kuwa waja wa kweli wa Mwenyezi Mungu, hatima yao ni kuwa 
waja wa viumhe wengine. Hali hiyo haiendani na hadhi na heshima 
ya mwanadamu. Muhammad Iqhal anazungumzia msiha wa wale 
wanaomkimhia Mwenyezi Mungu na kwenda kuwa watu wa watu 
wengine: “Sijawahi kumuona hata mhwa mmoja akimuinamia 
mhwa mwingine.” 

Kwa hiyo tunahitaji kuwa na utamhuzi wa moja kwa moja wa 
kuwa waja wa kweli wa Mwenyezi Mungu pekee ili tuweze kupata 
raha ya kimaanawi na kiroho ndani ya mwezi wa Ramadhan. Tuna- 
takiwa kuhoresha kiwango cha hali yetu ya kiroho katika mwezi 
huu wa haraka. 

Tunu pekee inayokuhalika katika hili ni ikhlasi (udhati wa 
moyo). Swala zetu huthaminiwa sana na nyoyo safi, nia njema na 
ikhlasi yetu. Swala yoyote inayofanywa kwa madhumuni hinafsi 
na lengo jingine kinyume na kutaka radhi za Mwenyezi Mungu 
haiwezi kukuhaliwa. Hivyo, Mtukufu Mtume (^) anasema: “Kuna 
wengi wanaofunga lakini huhaki na njaa tu: hawapati faida yoyote 
ya kiroho. Kuna wengi wanaoswali usiku lakini wanakosa usingizi 
hure: hawapati faida yoyote ya kiroho.” (Ihn Maja, as-Siyam 21) 

Amali yoyote inayofanywa kwa lengo tofauti na kutaka radlii 
za Mwenyezi Mungu na ikawa haina faida yoyote Akhera huyaha- 
tarisha maisha yetu ya milele. Kutofanya maandalizi kwa ajili ya 
maisha ya milele hukupeleka kwenye majuto. Swala yoyote isi- 
yoswaliwa kwa udhati wa moyo na ikhlas humhakikisha mhusika 
kuwa Akhera hana kitu na ataondoka mikono mitupu. 

Swala zinazoswaliwa ndani ya Mwezi wa Ramadhan zina- 

- 






MWEZI MTUKUFU WA RAMADHAN 


takiwa kutofanywa kwa mazoea tu au kwa desturi tu, bali zinat- 
akiwa kufanywa kwa ikhlasi na udhati wa moyo ili kupata radhi za 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. Vinginevyo, swala hazitaweza kuleta 
faida za kiroho, na funga itakuwa kama utaratibu maalumu wa kula 
ili kupunguza uzito wa mwili, na swala za usiku zitakuwa kama 
mazoezi ya umeng’enyaji wa chakula. 

Katika siku adhimu za mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunat- 
akiwa kuwa makini sana na swala zetu. Tuzitekeleze kana kwamba 
tunazungumza na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Swala zetu zinat- 
akiwa kuwa fursa kwetu ya kukiri udhaifu na kasoro zetu na kue- 
leza mahitaji yetu yote, ya kidunia na kiroho, mbele ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. Hapo zitakuwa swala za kweli. 

Mtukufu Mtume (M) anatushauri tuswali katika jamaah. Kus- 
wali pamoja huongeza thamani ya swala, kwa sababu Jamaah 
humpa kila muumuni undani wa kiroho wa kutafakari na kuelewa. 
Katika kila swala tunakariri dua hii: 


“Wewe tu ndiye tunayekuabudu na Wewe tu ndiye tunaye- 
kutaka msaada ” (Fatihah, 1:4) 

Maneno hayo humpa muumini hamasa na moyo wa kuwa 
katika Jamaah, kwa kuwa dhamiri “SISI” inaashiria kundi la watu 
wanaofanya kitu kimoja. 

Dua ni ubongo wa ibada zote, kwa sababu humpa mja nafasi 
ya kukimbilia kwa Mola wake. Hutengeneza mawasiliano baina 
yetu na Mwenyezi Mungu. Mwenye kuyakata mawasiliano hayo 
hupoteza nafasi yake mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Qur’an 
Takatifu inasema: 


“Sema: Mola wangu Mlezi asinge kujalini lau kuwa si kuomba 
kwenu... ” (Furqan, 25:77) 

- 






REHMA YA AJABU 


Kuamka katikati ya usiku kwa ajili ya daku ni muda mwingine 
wa mafunzo na mazoezi ya kiroho, kwa maana tunapata baraka 
ya mapema kabisa. Wakati huo, Mwenyezi Mungu hutualika 
kwenda mbele Yake. Waumini wanatakiwa kuitika mwaliko huo, 
na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hiyo. Qur’an Tukufu 
inawasifu watu hao kwa kusema: 

“...Wanao subiri, wanao sema kweli, na wat’iifu, na wanao 
toa sadaka, na wanaoomba maghafira kabla ya alfajiri. ” (A1 
'lmran, 3:17) 

Marafiki wa Mwenyezi Mungu huuchukulia muda wa kabla 
ya alfajiri kama hazina yenye thamani. Muhammad Iqbal anasema 
kuhusu jambo hili, “Nilipata njia ya kuvuka kuba la sayari. Niliona 
kuwa wakati wa kabla ya alfajiri, dua za wanadamu husafiri kwa 
kasi kubwa zaidi kuliko akili inavyoweza kufika kwa Mwenyezi 
Mungu, kwenda kuungana Naye.” 

Kujishughulisha na swala kwa uchangamfu kabla ya alfajiri 
humfanya mja asafiri mpaka kwenye anga za hekma na maarifa. 
Mawlana Rumi anasema, “Amka usiku na utembee kuelekea kwa 
Mola wako! Usiku hukupeleka kwenye ardhi ya uongofu. Siri za 
upendo wa Mwenyezi Mungu na raha za kiroho humwagika moy- 
oni mwako huku wengine wakiwa wamelala. Madirisha ya moyo 
hufunguka sana wakati wa usiku: hapo unaweza kuchukua fungu 
lako kutoka katika ulimwengu wa moyo. Lakini macho ya wageni 
hayawezi kuyaona matukio hayo!” 

Ndani ya mwezi wa Ramadhan, tumkumbuke Mwenyezi 
Mungu na kuzitakasa nafsi zetu kimaanawi kwa kila pumzi tunayoi- 
vuta. Tuitumie fursa ya mwezi ambao theluthi yake ya kwanza ni 
rehma, theluthi ya katikati ni maghfira na msamaha, na theluthi ya 
mwisho hutupatia wokovu. Tujitahidi kadiri ya uwezo wetu wote, 
zawadi hizo zitukute tukiwa na ikhlas na udhati wa moyo. Bila 

- 






MWEZI MTUKUFU WA RAMADHAN 


shaka, katika msimu huo wa faida, swala ndiyo nyenzo hora kahisa 
tunazoweza kuziandaa kwa ajili ya safari ya Akhera, kwa maana 
Mtukufu Mtume (M) anasema kuwa ihada zitakuwa pamoja nasi 
kahurini. “Muumini anapokufa hukuta swala zake za kila siku ziki- 
wa upande wa kichwani, zaka upande wa kulia, na funga upande 
wa kushoto.” (Haythami, III, 51) 

Umar ihn Ahdul-Aziz anasema, “Fanya maandalizi yako kati- 
ka dunia hii kwa kuangalia safari utakayokwenda kahurini na 
Akhera!” 

Usiku wenye Cheo Kitukufu 

Usiku wenye cheo kitukufu, ni mojawapo ya hazina adhimu 
alizopewa Mtume Muhammad (^) kama zawadi na tunu maalumu 
ya kiroho kwa ajili ya umma wake. Hahari njema za utukufu na 
thamani ya usiku huu zimetangazwa ndani ya sura ya Qur’an lili- 
lopewa jina la usiku huo, na pia katika hadithi mhalimhali za Mtu- 
kufu Mtume (^). Mola wetu anasema kuhusu utukufu wa usiku 
huu katika Suratul-Qadr: 

“Hakika Sisi tumeiteremsha Qur’ani katika Laylatul Qadri, 
Usiku wa Cheo Kitukufu. Na nini kitacho kujuulisha nini Laylatul 
Qadri? Laylatul Qadri ni bora kuliko miezi elfu. Huteremka 
Malaika na Roho katika usiku huo kwa idhini ya Mola wao Mlezi 
kwa kila jambo. Amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfa- 
jiri. ” (Qadr, 97:1-5) 

Usiku wa Cheo Kitukufu umeelezwa kuwa umetukuzwa sio tu 
kwa sahahu Qur’an iliteremshwa ndani yake, hali pia kwa sahahu 
idadi kuhwa ya malaika, akiwemo Malaika Mkuu Jihril (amhaye 
wakati mwingine huitwa kama “Roho”), huteremka katika usiku 
huu. Usiku huu ni hora kuliko miezi elfu kwa sahahu ni usiku wa 





REHMA YA AJABU 


baraka na neema ambapo waumini wenye kutubu butolewa salamu 
na malaika na kusamebewa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Kwa kuwa ni usiku maalumu wenye hadhi na utukufu, Mtu- 
kufu Mtume (M) alikuwa akiutafuta sana katika mwezi wa Ramad- 
han, na aliutaka umma wake kufanya vivyo hivyo. Muda wake hasa 
haujaainishwa. Kwa mujibu wa hadith moja ya Mtukufu Mtume 
(^), usiku huo utafutwe katika mikesha ya siku zisizogawanyika 
kwa mbili katika theluthi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhan, na 
hasa kwenye mkesha wa tarehe 27. Hata hivyo, hii haina maana 
kuwa Usiku huo lazima uangukie katika siku hizo. Imam al- 
A’dham Abu Hanifah na Shaykh al-Akbar Ibn Arabi kwa pamoja 
walitoa hoja kuwa Usiku huo sio lazima upatikane katika Mwezi 
wa Ramadhan pekee, bali unaweza kutokea katika usiku wowote 
ndani ya mwaka. 

Maoni ya Imam Sha’rani kuhusu suala hili ni ya muhimu 
sana: “Kwangu mimi, Usiku wa Cheo Kitukufu hubadilika kutoka 
mwaka mmoja hadi mwingine. Nimeushuhudia mara kadhaa katika 
miezi ya Sha’han, Rahi’, na Ramadhan, lakini nimeushuhudia mara 
nyingi katika mwezi wa Ramadhan, na hasa siku za mwisho za 
mwezi wa Ramadhan.”^' 

Kuna sababu za kutoainishwa tarehe maalumu ya Usiku wa 
Cheo Kitukufu, amhao thamani yake ni hora zaidi ya miaka thema- 
nini na tatu (miezi elfu moja) ya umri wa kawaida wa mwanadamu. 
Kuna hekma ndani ya hilo. Kwa kuwa umefichwa, Marafiki wa 
Mwenyezi Mungu wanatuusia kuutafuta kwa kipindi chote cha 
mwaka mzima. Ibn Mas’ud anasema: “Mwenye kutumia mwaka 
wote katika hali ya hadhari na umakini ataupata Usiku wa Cheo 
Kikuu.” Hivyo, ushauri ufuatao umekuwa maarufu sana kwa wau- 

31. 'Abd al-Wahhab al-Sha'rani, al-Kibrit al-Ahmar, p. 98, Izmir Ilahiyat Vakfi, 
2006. 

- 







MWEZI MTUKUFU WA RAMADHAN 


mini: “Usiku wowote unaweza kuwa Usiku wa Cheo Kikuu; mtu 
yeyote anaweza kuwa Muongozaji asiyeonekana (Khidhr, muongo- 
zaji wa Musa aliyetajwa ndani ya Qur’an).” 

Sikukuu ya Eid 

Siku na mikesha ya sikukuu za kidini hujaa haraka za Kimun- 
gu amhazo waja watiifu na wenye utamhuzi ndio wanaoweza kuzi- 
ona. Mtukufu Mtume (M) anasema: “Kuna watu amhao hutumia 
mikesha ya Sikukuu mhili (Iddi ya kufungua na Iddi ya kuchinja) 
wakimuomha Mwenyezi Mungu pekee. Nyoyo zao hazitakufa siku 
amhayo nyoyo zote zitakufa.” (Ihn Maja, as-Siyam, 68) 

Mwezi Mtukufu wa Ramadhan ni shule ya msimamo; na siku- 
kuu ya haada yake ni shahada na cheti cha kiroho. Wakati wa siku- 
kuu ya idd, waumini hufurahia kufaulu mtihani mkuhwa wa mwezi 
wa Ramadhan. Katika sikukuu hiyo huonja kiasi kidogo cha ladha 
ya kuwa pamoja na Mola wao katika ulimwengu huu. Watafurahia 
tena Siku ya Hukumu. 

Ahadi yetu kwa Mola wetu huonekana katika sikukuu hii. 
Tunaweza kupata fungu la rehma za Mwenyezi Mungu pindi 
tunapowafurahisha maskini na mafakiri wakati wa sikukuu. Mtu- 
kufu Mtume (0) anasema kuhusu jamho hili: “Wahurumieni walio 
ardhini watakuhurumieni walio mhinguni.” (Abu Dawud, al-Adab, 58) 

Ni muhimu kukumhuka kuwa sikukuu sio siku za sherehe 
hinafsi au siku za kupumzika. Kama amhavyo mtu hawezi kuswali 
Iddi peke yake, vivyo hivyo haweza kuisherehekea peke yake au na 
familia yake ya karihu tu. Siku za sikukuu ni siku za kuwatemhelea 
wazazi, ndugu, na sehemu uliyozaliwa, na pia kuwakumhuka wale 
waliotutangulia. Siku hizi zimewekwa ili kuufanya umma uwe 
imara zaidi. 





Uislamu sio dini ya ibada na sherehe zinazofanywa tu ndani 
ya mwezi wa Ramadhan au sikukuu nyingine. Ni dini ya wakati 
wote wa maisha. 

Imam Sha’rani anasema: “Mwezi wa Ramadhan umepewa 
utukufu zaidi kuliko mwezi wowote ule. Na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ameuweka mwezi wa Ramadhan katika miezi ya mwaka 
ili baraka zake zipate kuenea kwa kipindi cha mwaka wote.^^ 

Kama ambayo Mwenyezi Mungu Mtukufu amezifanya baraka 
za mwezi wa Ramadhan kuenea na kusambaa kwa mwaka wote, 
vivyo hivyo baraka na mafunzo tunayoyapata katika mwezi wa 
Ramadhan yanatakiwa kuendelea katika maisha yetu yote. Na 
daima tunatakiwa kuzikumbuka raha za kiroho tunazozipata ndani 
ya mwezi huu, kwa sababu, vyovyote tutakavyoishi, maisha yetu ni 
mafupi kuliko mwezi wa Ramadhan ukilinganisha na maisha yetu 
ya milele huko Akhera. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu azikubali swala zetu katika 
mwezi huu wenye baraka! Atujaalie kuishi katika mazingira marid- 
hawa ya mwezi wa Ramadhan wakati wote. Aijaale miezi mingine 
kuwa kiunganishi na kutuunganisha na mwezi huu adhimu na kutu- 
weka pamoja kwa udhati wa moyo na masimamo. Na tunamuomba 
Mwenyezi Mungu aifanye Ramadhan kuwa wakala wa amani na 
furaha katika nchi yetu, umma wetu, na Waislamu wote duniani. 

Amiin... 


32. Abd al-Wahhab al-Sha' rani, al-Kibrit al-Ahmar, s. 110. 



SURA YA 12 


^srcfu -1 

S^^ika imani itikadi na ihada 



Ubadhirifu kwa kawaida ni neno linalotumika katika masu- 
ala ya usimamizi wafedha, lakini lina matumizi mapana zaidi 
yanayojumuisha mambo yote ambayo wanadamu wanaweza 
kupitiliza na kuvuka mipaka sahihi. Hivyo, mja akivuka mipaka 
iliyowekwa na Mwenyezi Mungu katika nyanja yoyote ya mai- 
sha, tendo lake hili huwa ni ubadhirifu. Tunu zote kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu yumkini zikatumika bila faida, ikawa ni 
hasara tupu. 









SURAYA 13 


ISRAFU-1 

Katika imani, itikadi na ibada 


Tunu zote anazotoa Mola wetu kwa waja Wake ni ushahidi wa 
huruma, upole na upendo Wake. Tunu hizi kutoka hutolewa hure na 
Mwenyezi Mungu kwenda kwa waja Wake: kwa maana kwamha 
hakuna mja anayezilipia au anayefanya kazi inayofanya astahiki 
kuzipata. Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an: 

“Na amefanya vikutumikieni vilivyomo mbinguni na vilivyomo 
katika ardhi, vyote vimetoka kwake. Hakika katika hayo zimo 
Ishara kwa watu wanao fikiri. ” (al-Jathiyah, 45:13) 

Hata hivyo, kupewa hure haimaanishi kwamha watu wanawe- 
za kuzitumia vile wapendavyo, hila masharti au taratihu zozote. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema katika aya nyingine: 

“Ati anadhani binaadamu kuwa ataachwa bure?” (Qiyamah, 
75:36) 


Kwa hiyo, tunapotumia tunu tulizopewa na Mwenyezi Mungu 
Mtukufu hatuna huda kuzingatia maamrisho na makatazo Yake. 
Tusisahau kuwa wakati matumizi ya haramu hutupeleka kwe- 

- 





REHMA YA AJABU 


nye adliabu, hata matumizi ya halali yanatakiwa kufanyika kwa 
maelekezo. Kama ambavyo tunatakiwa kujiepusha na matendo ya 
haramu, vivyo hivyo tunatakiwa kuepuka isrfu na kuangukia katika 
matendo mengine ya haramu pindi tunapotumia vibaya vitu vya 
halali. Kwa kweli, israfu ni kutumia tunu tulizopewa na Mwenyezi 
Mungu kwa kutojali na kuvuka mipaka aliyotuwekea katika kuzi- 
tumia. Kitendo hicho ni sawa na kukufuru neema tulizopewa na 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Ubadhirifu kwa kawaida ni neno linalotumika katika masuala 
ya usimamizi wa fedha, lakini lina matumizi mapana zaidi yanayo- 
jumuisha mambo yote ambayo wanadamu wanaweza kupitiliza na 
kuvuka mipaka sahihi. Hivyo, mja akivuka mipaka iliyowekwa 
na Mwenyezi Mungu katika nyanja yoyote ya maisha, tendo lake 
hili huwa ni ubadhirifu. Tunu zote kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
yumkini zikatumika bila faida, ikawa ni hasara tupu. 

Tyas (^) anasema: “Kila jambo linalovuka mipaka iliyowe- 
kwa na Mwenyezi Mungu ni israfu.” 

Kutokana na ushawishi wa nafsi, daima wanadamu hudhani 
kuwa tuna udhuru wa kufanya makosa. Hata wahalifu ambao 
wamefanya uhalifu mbaya kabisa huhalalisha uhalifu wao na kuta- 
ka wasamehe kwa sababu mbalimbali. Wabadhirifu na wabakhili 
hawatofautiani: hujitetea kwa kutoa nyudhuru mbalimbali, na huzi- 
furahia hali zao. Ni nadra sana watu hao kutodanganyika kwamba 
wendawazimu wa israfu au ubakhili unaleta furaha ya kweli. Ndiyo 
maana dhana ya israfu ya israfu na ubadhirifu, ambayo kwa mara 
ya kwanza hujitokeza kama sura tu, hujaa kwa haraka sana picha 
itokanayo maamrisho ya Mwenyezi Mungu. 

Kama ambavyo ubadhirifu wa mali tulizopewa kama amana 
umekatazwa na dini yetu; vivyo hivyo ubadhirifu wa rasilimali 
za kiroho, kama vile imani, matendo ya ibada, miundo ya maarifa 





ISRAFU -1 


matukufu, maadili, na nyakati na misimu mitukufu, nao pia ume- 
katazwa. Ni rahisi sana kuwa mbadhirifu na mkiukaji wa mambo 
hayo. Ubadhirifu na israfu katika imani ndiyo ubadhirifu hatari na 
mbaya kabisa kuliko aina zote za ubadhirifu. Hii ni kwa sababu, 
matokeo ya israfu hii ni kupoteza furaha yetu ya milele kwa sababu 
tu ya furaha ya mpito. 

Mola wetu ameharamisha ubadhirifu na ubakhili katika mamD 
bo yetu yote, iwe ni kula, kunywa, mavazi mpaka kwenye kiwango 
cha juu kabisa cha maisha yetu ya kiroho. Ametuamrisha kuwa na 
uwastani katika kila kitu. Hivyo, kila muumini anatakiwa kuishi 
maisha ya kiasi na mizania ya uwastani. Mtu asiyechunga mipaka 
ya Mwenyezi Mungu katika matumizi ya tunu za mali na kiroho, 
hawezi kuepuka kuangukia katika hizi hali mbili za ubadhirifu na 
ubakhili. 

Ningependa kuelezea kwa mukhtsari baadhi ya matendo 
makubwa ya israfu ambayo yatatusababishia janga na msiba mkub- 
wa huko Akhera, na kuonesha jinsi ya kuyaepuka. 

Israfu katika imani na itikadi 

Hii ndiyo aina mbaya kabisa kuliko aina zote za israfu. 
Huharibu silika iliyo ndani ya mwanadamu ya kuuelekea Uislamu, 
huharibu hadhi yetu ya kiakili na kiroho kwa kuisukuma akili kwe- 
nye imani batili, uongo, imani potofu, na mielekeo hatari ya fikra. 
Unapokumbwa na hatari hii unakuwa umekumbwa na hasara ya 
kutopata furaha ya milele. 

Udhaifu wa imani ni maangamizi ya kiroho ambayo mara 
nyingi hutokana na kusuhubiana na watu wasiokuwa wasafi. Kati- 
ka aya ifuatayo Mola wetu anatuonya tusiangukie katika hali hiyo: 





REHMA YA AJABU 


“Na unapo waona wanao zHngilia Aya zetu, basi jitenge nao 
mpaka waingilie mazungumzo mengine. Na kama Shet’ani aki- 
kusahaulisha, basi baada ya kutanabahi usikae pamoja na watu 
madhaalimu. ” (al-An’am, 6:68) 

Kuwa na uhusiano wa karibu na watu wasiokuwa wasafi 
hupelekea kuwapenda, kuwapenda hukupelekea kufikiri kama 
wao, na kufikiri kama wao taratibu huanza kuidhoofisha imani 
mpaka maisha ya milele yanapotoweka kabisa. Sababu ya aina hii 
ya israfu katika imani imeelezwa ndani ya Qur’an Tukufu kama 
ifuatavyo: 

“Hao watakuwa katika Mabustani, wawe wanaulizana kha- 
bari za wakosefu: Ni nini kilicho kupelekeni Motoni? Waseme: 
Hatukuwa miongoni walio kuwa wakisali. Wala hatukuwa tukiwali- 
sha masikini. Na tulikuwa tukizama pamoja na walio zama katika 
maovu. Na tulikuwa tukiikanusha siku ya malipo ’’ (al-Muddaththir, 
74:40-46) 

Vilevile Mola wetu anatueleza jinsi mtu anavyoweza kuepuka 
mwisho huo wenye kutisha: 

“Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na kuweni 
pamoja na wakweli. ’’ (at-Tawbah, 9/119) 

Aya nyingine ya Qur’an Tukufu inatukumbusha umhimu wa 
ishara za Mwenyezi Mungu, ikiwa ni pamoja na maamrisho na 
makatazo yake, na kututaka kuziangalie kwa makini kabisa na 
kuziweka maana zake ndani ya nyoyo zetu: 

“Na wale ambao wanapo kumbushwa Ishara za Mola wao 
Mlezi hawajifanyi viziwi nazo, na vipofu. ” (Al-Furqan, 25:73) 

Uwezo wa macho na nyoyo zetu kuelewa mambo ni miongoni 
mwa neema za Mwenyezi Mungu kwetu. Kuutumia uwezo huo 

- 






ISRAFU -1 


katika namna isiyoendana na malengo yake na hivyo kutoziona 
ishara za Mwenyezi Mungu nayo pia ni aina ya israfu, kwa maana 
kuzitumia vihaya neema hizo (za macho na moyo) ni kwenda 
kinyume na matumizi yake sahihi, na hiyo ni israfu. Katika aya 
ifuatayo Mwenyezi Mungu Mtukufu anatuonya juu ya mwisho 
mhaya utokanao na israfu na uongo: 

“...Hakika Mwenyezi Mungu hamwongoi apindukiaye mipa- 
ka, mwongo mkubwa. ” (alMu’min, 40:28) 

Vilevile kuna kadhia za upotofu wa itikadi, kwenda kinyume 
na mipaka iliyothihiti katika imani. Mojawapo ya kadhia hizo za 
upotofu wa kiitikadi hutokea pale watu wanapotemhelea makahuri 
ya Marafiki wa Mwenyezi Mungu, na kuelekeza dua zao kwa hao 
Mawalii hadala ya kuzielekeza kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Njia sahihi ya kuwatemhelea Marafiki wa Mwenyezi Mungu ni 
kuchunguza matendo yao mazuri wakati wa uhai wao, na kuitafak- 
ari daraja yao kuhwa mhele ya Mwenyezi Mungu, na kumuomha 
msaada Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa daraja ya Marafiki hao. 
Lakini, kuweka mategemeo ya moja kwa moja kwenye uomhezi 
(shafaa) wa waja wema na kudai kuwa “walii Yule na Yule watani- 
omhea na kuniokoa na adhahu” ni imani potofu. Mwenyezi Mungu 
ametangaza ndani ya Qur’an Tukufu kuwa wale tu waliowapa 
idhini ndio wanaoweza kufanya shafaah (uomhezi): 

“Siku hiyo uombezi haufai kitu, ila wa aliye mruhusu Arrah- 
mani Mwingi wa Rehema na akamridhia kusema. ” (Taha, 20:109) 

Vilevile sio sahihi kusema kuwa waja wema wanajua kila kitu, 
na kuzisoma akili na nyoyo za watu. Wanajua tu kile amhacho 
Mwenyezi Mungu ameridhia wakijue. Vinginevyo, hata mitume 
hawajui kila kitu. Siku moja Mtukufu Mtume (^) aliulizwa jamho 
akajihu, “Aliyeulizwa si mjuzi wa jamho hili kushinda aliyeuliza.” 
Wakati wa tukio kuhwa la hihi Aisha h (4®) kuzushiwa kashfa. 





REHMA YA AJABU 


Mtukufu Mtume (^) hakupokea ufunuo kuweka wazi jambo 
hilo mpaka baada ya mwezi mmoja. Katika kipindi chote hicho, 
hakutoa hukmu wala uamuzi juu ya jambo hilo. Mfano mwingine 
ni kadhia ya Maswahaba watatu ambao, kwa sababu ya uzembe, 
hawakushiriki katika jeshi lililokwenda kwenye vita ya Tabuk. 
Mtukufu Mtume (M) hakupokea ufunuo kuweka wazi hali yao 
mpaka baada ya siku hamsini. 

Uthman ibn Madh’uun ( 4 ^ 0 ) alifariki dunia kwenye nyumba ya 
Ummul-A’laa mjini Madina. Baadaye mwanamke Yule akasema, 
“Ewe Uthman, ninashuhudia kuwa sasa hivi Mwenyezi Mungu 
Mtukufu anakutendea wema!” Mtukufu Mtume (^) akamkataza 
kusema hivyo. 

“Umejuaje kwamba sasa hivi Mwenyezi Mungu anamtendea 
wema?” 


Mwanamke huyo akajibu, “Ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, 
sijui!” 

Na hapo Mjumbe wa Mwenyezi Mungu akasema, “Uthman 
amekufa. Binafsi ninataraji Mwenyezi Mungu atampa rehma zake. 
Lakini, japokuwa mimi ni mtume niliye baina yenu, sijui kitaka- 
chonitokea mimi au nyinyi.” 

Ummul-Alaa anasimulia kuwa, “Ninaapa kwa Mwenyezi 
Mungu kwamba baada ya tukio hilo sikusema tena chochote kum- 
husu mtu yeyote (nilikuwa nikimuombe kwa Mola wangu ampe 
rehma zake).” (Bukhari, Tabir, 27) 


Mwenyezi Mungu anatangaza ndani ya Qur’an Tukufu: 





“Sema: Mimi si kiroja miongoni mwa Mitume. Wala sijui 
nitakavyo fanywa wala nyinyi. Mimi nafuata niliyo funuliwa tu kwa 
Wahyi, wala mimi si chochote ila ni mwonyaji mwenye kudhihiri- 
sha wazi. ” (Al-Ahqaf 46:9) 





ISRAFU -1 


Mtu mmoja alimuuliza Nabii Ayuub (SSSl): 

“Ewe Mtume mwema na mwerevu! Ilikuwaje ukahisi harufu 
ya Yusufu kwenye kanzu iliyoletwa kutoka Misri kabla haijaku- 
fikia, lakini ukashindwa kugundua kuwa alikuwa ndani ya kisima 
kilicho jirani na nyumba yako mwenyewe?” 

Nabii Ayuub (8^1) akajibu: “Tunayofunuliwa na Mwenyezi 
Mungu ni mfano wa mwako wa nuru... Hivyo wakati mwingine 
huoneshwa maeneo ya mali, na tukafichwa yale yanayotokea mae- 
neo ya karibu!” 

Kumpa mtu sifa za bure na za ziada bila sababu ya msingi 
nalo ni israfu, na halikubaliki. Mtukufu Mtume (^) anasema kuwa, 
“Mmoja wenu akitaka kumsifu ndugu yake Muislamu, na kama 
kweli anazo sifa hizo, basi amsifu kama hivi: “Ninafikiri fulani ana 
sifa kadhaa wa kadhaa. Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi 
yake, siwezi kuthibitisha hilo mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini 
nadhani yuko hivi na hivi.” (BukhM, Shahadat, 16) 

Ukamilifu wa imani unategemea ukomavu na uwezo wa 
akili imara iliyolelewa na ufunuo. Ukamilifu wa akili unategemea 
nuru ya imani, ambayo ni ukomavu wa moyo. Imani na mawazo 
yasiyokuwa na nuru ya wahyi na hadala yake yakajazwa uongo na 
imani potofu ni kama taa ya mafuta isiyokuwa na mafuta au taa 
halhu iliyokosa umeme. Vivyo hivyo, uwezo wa akili isiyoongoz- 
wa na wahyi (ufunuo) mwisho wake ni maangamizi, kama taa ya 
balbu inayopokea umeme usioendana na uwezo wake au mkondo 
wa umeme usiokuwa sahihi, na hivyo huvunjika. 


Israfu katika Swala 

Uwastani unatakiwa kuonekana katika matendo yote ya ibada, 
hata katika mamho ya kawaida yanatakiwa kuwa katika mpangilio. 

- 






REHMA YA AJABU 


Jinsi tunavyojizoeslia kufanya mambo huleta athari katika tabia 
zetu za baadaye. 

Nafasi ya kwanza ya israfu katika ibada ni mtihani wa kutumia 
maji kupitia kiasi wakati wa kuchukua wudhu au wakati wa kuoga, 
kwa sababu ya wasiwasi usiohitajika. 

Siku moja Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) alimuona Sa’d 
akichukua wudhu na kutumia maji mengi, akasema: “Israfu iliyoje 
ya maji!” 

Sa’d akasema: “Je kuna israfu katika kuchukua wudhu?” 

Mtukufu Mtume (^) akajibu: “Naam, mtu anaweza kufanya 
israfu ya maji hata kama anachukua wudhu mtoni!” (Ibn Maja, 
Taharah, 48) 

Ni katika israfu kupuuza swala ya jamaah kama una fursa ya 
kuswali. Vilevile ni israfu kuswali bila utulivu na unyenyekevu wa 
moyo, kana kwamba unaswali tu ili umalize wajibu. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anasema kuhusu wale wasiokuwa na utulivu na 
amani ya swala: 

“Basi, ole wao wanao sali, ambao wanapuuza Sala zao. ” (Al- 
Ma'un, 107:4-5) 

Mtukufu Mtume (^) alizungumzia kuhusu kupoteza ubora 
wa swala kutokana na makosa ya ndani (moyoni), yaani swala zin- 
azoswaliwa bila utambuzi wa kiroho. Akasema kuwa, “kuna wale 
wanaswali lakini wakapata thawabu nusu, theluthi, moja ya tano, 
moja ya sita, moja ya saba, thumni, moja ya tisa au hata moja kwa 
kumi ya thamani ya swala yao!” (Abu Dawud, Salah, 123, 124) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anataka akili na nyoyo zetu ziwe 
tayari kwa ibada wakati wa swala. Anasema: 

“Nawe sujudu na ujongee!” (‘Alaq, 96:19) 

- 






ISRAFU -1 


Anataka kuwa wakati nyuso zetu zikigusa chini, nyoyo zetu 
zijae unyenyekevu kutoka na utambuzi, kwa maana imani hukami- 
lika pindi akili na moyo vinapojisalimisha kwa pamoja, vikashiriki- 
ana. Katika Qur’an Tukufu, wale wanaotekeleza swala zao kika- 
milifu wamesifiwa kwamba: 

“HAKIKA wamefanikiwa Waumini, aAmbao ni wanyenyekevu 
katika Sala zao... ” (Mu’minun, 23:1-2) 

Aina nyingine ya israfu ni kupunguza thawabu za funga ya 
mwezi wa Ramadhan, ambayo ni moja katika Nguzo Tano za Uis- 
lamu, kwa kufanya mambo mabaya kama vile kusema uongo na 
kuwasengenya watu. Mtukufu Mtume (^) anasema kuwa, “Asi- 
yeacha kusema uongo, asiyeacha kufanya biashara kwa kuwadang- 
anya watu, basi Mwenyezi Mungu hatajali kama mtu hayo akiacha 
kula na kunywa.” (BukhM, Sawm 8, Adab 51) 

Funga inatakiwa kutufanya kutambua zaidi thamani ya tunu 
na neema mbalimbali tulizojaaliwa. Tunapoacha kula na kunywa 
kwa nusu siku tu, funga hutufanya tutambue jinsi gani tulivyo na 
udhaifu. Hutuonesha hali ya maisha ya ndugu zetu wanaoteseka 
kutokana na hali mbaya za umaskini, na huzihamasisha nyoyo zetu 
kuwaonea uchungu na kuwajali zaidi. Vilevile funga inatakiwa 
ituhamasishe kutoa zaka na sadaka kwa unyenyekevu na kutarajia 
thawabu, kana kwamba hizo zaka tunazitoa kumpa Mwenyezi 
Mungu mwenyewe. Qur’an Tukufu inasema: 

“...Mwenyezi Mungu anapokea toba ya waja wake, na anazi- 
kubali sadaka... ” (Tawbah 9:104) 

Mwezi wa Ramadhan, ambao ni faradhi kufunga, umejaa 
nuru, hali ya kiroho, rehma, maghfira na athari za fadhila na 
huruma ya Mwenyezi Mungu. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu anat- 
utaka tunufaike sana na nuru na neema za Mwenyezi Mungu ndani 





REHMA YA AJABU 


ya mwezi huu kadiri iwezekanavyo. Katika mikesha ya mwezi 
huu tunatakiwa kutekeleza swala na dua za mara kwa mara kwa 
utulivu mkuhwa, huku tukimuomha Mwenyezi Mungu msamaha, 
tukimdhukuru, kuzitafakri sifa Zake na kuisoma Qur’an Tukufu. 
Wakati wa mchana tunatakiwa kuendelea na ihada kwa moyo wote 
kwa kutoa sadaka na kufanya amali njema. Wakati wa kufuturu, 
amhacho ni kipindi cha kupokelewa swala zetu, tunatakiwa kufu- 
rahia amani itokanayo na kumuomha Mwenyezi Mungu maghfira, 
kumhimidi, na kupeleka chakula kwa Waislamu wenzetu ili nao 
wapate kufuturu. Wakati wa jioni tunatakiwa kutumia muda wetu 
vizuri kwa kufanya dua mhalimhali. Tusipoutumia vizuri mwezi 
huu, tutakuwa tumekosa faida kutoka katika hahari ya rehma na 
msamaha wa Mwenyezi Mungu iliyokuwa mhele yetu, na pia tut- 
akuwa tumepoteza tunu nyingine tulizojaaliwa. 

Kuna israfu na matumizi mahaya katika Hijja pale hujaji mta- 
rajiwa anaposhindwa kujali kama anaishi kwa kipato cha halali; 
pale asipojali haki za wengine; pale anapojishughulisha zaidi na 
mamho ya kipuuzi na kujiingiza katika matendo yanayomuweka 
mhali na neema na nuru ya kiroho. Yote haya yanahesahiwa kuwa 
ni israfu. Mjumhe wa Mwenyezi Mungu anasema kuhusu hujaji 
mwenye israfu na aliyechupa mipaka, “Hujaji anaposema “Lab- 
bayk!” (Yaani nimekuitika Mola wangu!) hujihiwa kuwa, “kelele 
zako hizo hazina faida! Kipato chako ni cha haramu, chakula chako 
ni cha haramu, usafiri wako ni wa haramu. Rudi ewe mkosefu, 
huna malipo yoyote! Tamhua kuwa utakutana na mamho usiyoy- 
apenda!” (Haythami, III, 209-210) 

Israfu na kutupa mipaka katika utoaji zaka na sadaka hutokea 
pale mtu anapomsumhua masikini kwa kumkumhusha wema 
aliomfanyia. Mtu akiwa na maradhi ya moyo kama vile unafiki na 
ufakhari, matokeo yake ni kutupa mipaka katika utoaji.. .Mwenyezi 
Mungu Mtukufu anasema ndani Qur’an: 

- 






ISRAFU -1 


“Kauli njema na usamehevu ni bora kuliko sadaka inayofua- 
tiliwa na maudhi... Enyi mlio amini! Msiharibu sadaka zenu kwa 
masimbulizi na maudhi... ” (Baqarah, 2:263-264) 

Mtoaji anatakiwa kutafuta kwa uangalifu wale wanaostahiki 
kupewa zaka. Mwenyezi Mungu Mtukufu anawasifu wale wanao- 
fanya uchunguzi huo kuwa: 

...wanaofanya amali ya zaka... (Mu’minun, 23:4) 

Kutoa zaka za mali na sadaka za vitu kwa watu wanaostahiki 
ni jamho muhimu mno. Mwenyezi Mungu anatuagiza kufanya 
kutafiti kuhusiana na jamho hili na kuhoresha njia za kuwatafuta 
“ili kuwatamhua wanaostahiki kwa nyuso zao.”^^ Hakika, uwezo 
wetu wa kufikisha msaada kwa wale wanaostahiki kunategemea 
njia zetu za maisha. Zaka na sadaka tunazozitoa zitatuonesha iwapo 
mapato tuliyapata kwa njia za halali. Kama pesa zetu tulizipata 
kihalali, hasi zitatumika vizuri na zitakwenda kwa wale wanaosta- 
hiki. Kama zilipatikana kwa njia ya haramu, hasi zitatumika hovyo 
na kuwafikia watu wasiostahiki. 

Kutakuwa na matumizi mahaya katika usomaji wa Qur’an 
kama mtu hatofanya juhudi za kuisoma kikamilifu au kuuelewa 
ujumhe wake, na kama hatayafanyia kazi maagizo na makatazo 
yaliyomo ndani ya kitahu hicho. Mtu huyo huifanyia uhadhirifu na 
israfu hazina kuhwa na yenye thamani. Mwenyezi Mungu amewa- 
hainisha wale wanaoitumia vizuri na wale wanaofaidika kikamilifu 
na nuru ya Qur’an Tukufu: 

“Kisha turnewarithisha Kitabu hao ambao tuliwateuwa mion- 
goni mwa waja wetu. Kati yao yupo aliye Jidhulumu nafsi yake, na 
yupo wa katikati, na yupo aliye tangulia katika mambo ya kheri, kwa 
idhini ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo fadhila kuu. ” (Fatir, 35:32) 


33. Baqara l-.TTi. 






REHMA YA AJABU 


Kama ambavyo umma bora kabisa ni umma wa Nabii 
Mubammad (M), vivyo bivyo watu bora kabisa katika umma buu 
ni wale wanaoisoma Qur’an, wakaibifadbi, wakaucbukua ujumbe 
wake na kufuata muuongozo na kanuni zake. Baadbi ya watu huz- 
idhulumu nafsi zao: hawaisomi Qur’an na hawafuati muongozo 
wake licha ya kuwa na fursa ya kusoma. Haya ni matumizi mabaya 
ya kuipoteza tunu hii kubwa. Baadhi ya watu hufuata njia ya kati 
kwa kati, huifanyia kazi baadhi ya nyakati na kuiacha nyakati 
nyingine. Hata hivyo, kuna wengine hukithirisha na kubobea katika 
matendo mema kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. 

Qur’an Tukufu ni lugha ya mbinguni na ardhini. Ni baraka 
kwa nyoyo na ni hazina ya hali ya kiroho. Ni muujiza wa ubainifu 
uliotolewa kama zawadi kwa watu. Kila moyo wenye kuishika 
kikamilifu hugeuka kuwa uwanja wa maajabu ya Mwenyezi Mun 
gu. Wale wenye kusuhubiana na Qur’an Tukufu hupata utulivu 
wa akili na furaha ya aina yake, kwa sababu Qur’an ni mfano 
mdogo wa ulimwengu unaouingiza ulimwengu mkubwa ndani ya 
maajabu yake. Kwa wale wenye moyo, Qur’an Takatifu ni mfano 
wa mlango mzuri unaowawezesha kuingia ndani ya vina vya ulim- 
wengu wa tafakuri. 

Ili kuisoma Qur’a’n kikamilifu, usafi wa moyo ni muhimu 
kama ilivyo kwa usafi wa mwili. Kuna maradhi ya kimaanawi kwe- 
nye moyo, ambayo huwazuia watu kuamiliana na Qur’an kwa njia 
inayofaa. Wale wasioweza kupata rehma, ponyo na muongozo wa 
Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu hicho huishia katika mazingira 
na hali ya hasara kubwa. Kwa kuwa Qur’an Tukufu inaelezea maa- 
gizo ya Mwenyezi Mungu, watu wema na wasafi ndio wanaoweza 
kuielewa. Ili mtu aweze kufaidika na neema ya Qur’an Tukufu na 
kupata furaha ya duniani na Akhera, lazima awe na tagwa, yaani 
Uchamungu. 





ISRAFU -1 


Suala lingine muhimu ni suala la kuwahudumia watu. Kuwa- 
hudumia watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hata kwa vitu 
vidogo, kunaweza kuwa na thamani kuhwa kuliko hata swala za 
sunna. Kisa kifuatacho kutoka katika Zama za Furaha kinaelezea 
nukta hii: 


Siku moja Mtukufu Mtume (^) alipokuwa safarini alisimama 
na kuweka kamhi sehemu fulani. Baadhi ya Maswahaha wali- 
kuwa wamefunga, hivyo walilala na kuchukuliwa na usingizi, kwa 
maana walikuwa wamechoka sana. Wengine wakaenda kuleta maji 
na kusimika mahema. Muda wa futru ulipofika, Mtukufu Mtume 
(M) akasema, “Leo wale amhao hawakufunga wamepata thawahu 
nyingi (kuliko wale waliofunga.” (Muslim, Siyam, 100-101) 

Mtu akijishughulisha na vitu visivyokuwa na umuhimu na 
kupuuza kutafuta kipato ili awe masikini, hii nayo ni aina ya israfu 
na kuituka mpaka. Mtukufu Mtume (^) anasema kuwa, “Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu anampenda mja amhaye huchoka akitafuta 
kipato cha halali.” (as-Suyuti, al-Jami' as-Saghir, I, 65) 

Aina nyingine ya israfu na kupituka mpaka ni pale mtu anapo- 
fanya dua katika kundi la watu. Wengine husoma dua ndefu sana 
kuliko kawaida, hususan wanapokuwa mhele ya watu. Anaweza 
hata akapaza sauti sana kuonesha jamho fulani, na wakati mwing- 
ine husoma kwa kughani. Kufanya hivyo huwafanya watu wakose 
umakini na dua inayosomwa. Yote haya yanahesahiwa kuwa ni 
matumizi mahaya ya ihada. Mtukufu Mtume (^) alikataza kusoma 
dua kwa kupiga kelele: “Msipige kelele mnapomuomha Mwenyezi 
Mungu. Kwa maana mnayemuomha sio kiziwi!” (BukhM, JihM, 
131; Muslim, Dhikr, 44) Maomhi hayo yasiyokuwa na uwastani 
ndani yake huihomoa hali ya kiroho na thamani ya matendo mema. 


Israfu katika ihada huondosha faida na manufaa yake. Katika 
hadith nyingine, Mtukufu Mtume (M) anasema kuwa, “Litaihuka 

- 






REHMA YA AJABU 


kundi katika umma huu ambalo litavuka mipaka ya utakaso na 
dua.” (Abu Dawud, Taharah, 45) 

Kwa mukhtasari, Mwenyezi Mungu Mtukufu anatuonya dhidi 
ya kufanya matendo ya ibada kwa mazoea, bila utambuzi na bila 
kuzingatia. Mwenyezi Mungu anataka nyoyo zetu zizidi kumku- 
rubia. Humkurubia pale zinapokuwa zimejazwa hali ya kiroho 
na nuru kupitia baraka zinazoipokea. Mwenyezi Mungu anataka 
nyoyo zetu zimuelekee Yeye. 

Mola wetu! Tunakuomba utulinde dhidi ya matumizi mabaya 
na israfu katika imani, itikadi na matendo ya ibada kwa kuyapuuza 
au kwa kutupa mipaka. Tujaalie ladha na msisimko mkuu unaopa- 
tikana kwa kuikamilisha imani yetu, na amani na furaha itokanayo 
na kudumisha matendo ya ibada! 

Amiin... 








SURA YA 13 


^src^u -2 

OS^ika muda 



Uhai ni neemayenye thamani mno ambayo Mwenyezi Mungu 
amewajaalia viumbe wote hai mara moja tu na kwa kipindi cha 
muda maalumu. Hivyo, hakuna budi kuutumia muda kwa mambo 
yanayolingana na thamani yake. Daima kuna vitu mbalimbali 
ambavyo vinaweza kufanywa kila wakati. 

Huwezi kuazima muda wowote, au kumuazima mtu... unawe- 
za kununua takriban kila kitu, lakini kamwe huwezi kununua 
muda ambao umeshapita. 










SURA YA 13 


ISRAFU -2 
Katika muda 


Neema zote anazozipata mwanadamu, iwe kwa juhudi au bure, 
ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa sababu 
Mwenyezi Mungu ndiye Muumba wa neema zote hizi, na ndiye 
aliyeumba uwezo na nguvu ambazo waja wanazihitajia ili kuz- 
ipata. Daima hatutakiwi kusahau kuwa sisi ni wapokeaji wa baraka 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Daima tuishi tukijua kabisa kuwa 
neema zote hizi tulizopewa ni amana ambazo siku moja tutakuja 
kuulizwa. Qur’an Tukufu inaelezea wazi nukta hii: 

“Je! Mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwarnba 
nyinyi kwetu hamtarudishwa? ” (Mu’minun, 23:115) 


Hivyo tunapotumia rasilimali za kimaada au za kiroho tuli- 
zonazo, tunatakiwa kutambua kuwa lazima tutaulizwa na kuwa- 
jibishwa. Kila tulicho nacho tunapaswa kukitumia katika kutaka 
radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 


Katika aya nyingine ndani ya Qur’an Takatifu, Mola wetu 
anatukumbusha kuwa bila sha tutawajibishwa hasa na kutuonesha 
kuwa tuna dhima kubwa: 

- 





REHMA YA AJABU 


“Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema. ” 
(Takathur, 102:8) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu ameweka taratibu na kanuni 
mbalimbali za jinsi ya kupata neema anazotujaalia. Vilevile ametu- 
wekea utaratibu wa jinsi ya kuzitumia. Taratibu hizi zimebainisha 
vitu halali na vile vya haramu. Israfu au ubadhirifu ni miongoni 
mwa vitu vinavyosababisha hasara ya kutopata rehma na upendo 
wa Mwenyezi Mungu, na humpeleka mtu katika hali ya kughad- 
hibikiwa na Mola wake. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya 
Qur’an Tukufu: 

“...Wala msitumie kwafujo. Hakika Yeye hawapendi watumi- 
ayo kwafujo. ” (An’am, 6/141) 

Matumizi mabaya (israfu) ya muda 

Matumizi mabaya ya muda ni miongoni mwa makosa makub- 
wa kabisa ambayo huwakabili watu. Hayo hutokana na kukosa 
umakini na kughafilika. Uhai ni neema yenye thamani mno ambayo 
Mwenyezi Mungu amewajaalia viumbe wote hai mara moja tu na 
kwa kipindi cha muda maalumu. Hivyo, hakuna budi kuutumia 
muda kwa mambo yanayolingana na thamani yake. Daima kuna 
vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kufanywa kila wakati. Hata 
hivyo, kanuni kuu ni kutoa kipaumbele kwa kile chenye umhimu 
zaidi wakati huo. Hivyo basi tunapaswa kupangilia kile kinacho- 
fuata kutokana na kiwango cha umuhimu wake. 

Kwa mfano, mama kutoa kipaumbele kwenye kumnyonyesha 
mtoto ni jambo sahihi, kwa sababu maumbile ya huruma yake kwa 
mtoto yanamtaka kufanya hivyo. Lakini, akiendelea kumnyonye- 
sha hali ya kuwa nyumba inaungua moto, atakuwa ameonesha 
upumbavu na ataangukia katika dhima kubwa. Hapo, kipaumbele 





ISRAFU -2 


chake kinatakiwa iwe ni kuzima moto. Akipuuza na kutofanya 
lolote wakati nyumba inaungua, muda si mrefu yeye na mwanaye 
wataangamizwa na moto huo. 

Vivyo hivyo, kwa sababu ya uozo wa maadili katika zama hizi, 
kutumia muda wetu kufanya juhudi ya kuhakikisha dini ya Mwe- 
nyezi Mungu inaimarika ni miongoni mwa dhima zetu. 

Maswahaba wa Mtukufu Mtume (^), ambao walikuwa makini 
sana katika matumizi ya muda, walitambua kuwa muda bora 
walioutumia ni pale wanapojishughulisha na kufikisha ujumbe wa 
Mwenyezi Mungu kwa watu. Swahaba mmoja alikuwa akikaribia 
kunyongwa na makafiri. Mtu aliyepewa jukumu la kumuua alimpa 
swahaba huyu muda wa dakika tatu za kutoa wosia wake wa 
mwisho. Swahaba huyu alimshukuru mtu huyo na kusema, “Ina- 
onekana nina muda wa dakika tatu zaidi za kukufikishia Uislamu. 
Ninatarajia utaongoka.” 

Katika zama zetu hizi baadhi ya watu wamepotelea katika 
mmomonyoko wa imani na maadili. Kutokana na hali hii, ni wajibu 
kwa kila muumini, kutokana na imani na utambuzi wetu, kuwafikia 
watu hao kwa maneno laini na yenye hekma na kuwafanya waujue 
uzuri na wema wa Uislamu. 

Kuutumia vibaya muda, ambao ndio mtaji wenye thamani 
mno, kwa kujiingiza katika mambo ya kipuuzi na yasiyokuwa na 
faida, kunaweza kuhatarisha maisha yako ya Akhera. Kwa wale 
ambao wameweka ujinga pembeni, muda ni neema ya kipekee, 
isiyolinganishwa na chochote kile. Katika Surah ‘Asr’ (Muda), 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Naapa kwa Zama! Hakika binaadarnu bila ya shaka yurno 
katika khasara, Ila wale walio amini, na wakatenda mema, na 
wakausiana kwa haki, na wakausiana kusubiri. ” (‘Asr,103:l-3) 





REHMA YA AJABU 


Sura hii inayoanza kwa kuuapia Muda, inatangaza kuwa muda 
unaotumika bila imani au usiotumika katika kutenda mambo mema 
na kuusiana kutenda haki na subira, unakuwa umepotea bure. Muda 
wa namna hiyo ni muda wa hasara na huzuni. Isipokuwa kwa wale 
wanaoutumia muda wao vizuri wameepukana na hasara hiyo. 
Hivyo, sura hii inaeleza ukweli wenye kuuma kuwa watu wengi 
hushindwa katika suala la matumizi ya muda. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anawapa waja wake muongozo 
ufuatao ili kuepukana na hasara ya muda na ili waweze kupata 
baraka kutoka Kwake: 

“Na ukipata faragha, fanya juhudi. Na Mola wako Mlezi ndio 
mshughulikie. ” (Inshirah, 94:7-8) 

Hii ina maana kuwa mtu amalizapo kazi moja anatakiwa 
afanye haraka kuelekea kwenye kazi nyingine. Kwa kufanya hivyo 
hatutaruhusu muda kupita bila kuwekeza katika ibada na matendo 
mema. Kwa maana muda ni hazina tuliyoazimwa ili tupate furaha 
ya Akhera, na kifo ndio muda wa mwisho wa kulipa deni letu. 

Mfanyabiashara huchukua mkopo kwa ahadi ya kulipa deni 
katika muda maalumu. Muda umewekwa ili Yule anayedaiwa 
ajiandae kulipa deni. Maisha ya duniani ni muda tuliopewa ili 
kujiandaa kwa ajili ya maisha ya Akhera, ili tupate kupokelewa na 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. Mfanyabiashara asipouangalia kwa 
makini muda wa mwisho na akawa haja jiandaa, atapata shida pindi 
anapotakiwa kurejesha deni...Na mwanadamu asipotumia vizuri 
muda aliopewa, hataweza kuiepuka hasara. Kila mtu ana dhima 
aliyopewa kuitekeleza kwa muda maalumu unaoanza mara tu 
baada ya kuzaliwa. Muda huo ukifikia ukingoni, kila mtu atakutana 
na Azrael (SSSl), malaika wa mauti. Japokuwa tuna uhakika kuwa 
mwanadamu ataulizwa kuhusu deni lake la uhai, siku yenyewe ya 
kudaiwa haijulikani. Hali hii yenye kukanganya hutuhamasisha 
muda wote tuwe tumejiandaa kwa ajili ya kulipa deni la uhai wetu. 





ISRAFU -2 


Ukweli kwamba uhai ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
inayotakiwa kutumiwa vizuri ndiyo msingi wa kanuni muhimu ya 
Kisufi ijulikanayo kama wuquf-i zamani, yaani “kuendelea kuwa 
pamoja na muda.” Kwa mujibu wa dhana hii, muumini anayeku- 
sudia kuisafisha nafsi yake na kuutakasa moyo wake lazima aji- 
shughulishe na matendo sahihi na mema kila wakati, kujihesabu 
na kujipima muda wote. Anatakiwa kuacha yasiyo na ulazima na 
kuepuka mazungumzo ya kipuuzi yasiyokuwa na manufaa. Kama 
asemavyo Mawlana Jalaluddin Rumi, mtu huyo lazima aulinde 
ulimi wake usiwe “chale ya maneno.” Hakika, hivi ndivyo Mwe- 
nyezi Mungu anavyowasifia waja wanaotaka wokovu: 

“Na ambao hujiepusha na mambo ya upuuzi. ” (Mu’minun, 23:3) 

“...napindi wapitapopenye upuuzi, hupita kwa hishima yao. ” 
(Furqan, 25:72) 

Muumini mwema daima anatakiwa kuutambua ulimwengu 
wake wa ndani. Aangalie jinsi anavyomuomba Mwenyezi Mungu 
msamaha, jinsi anavyomshukuru na jinsi anavyotosheka na mai- 
sha yake. Anatakiwa kuzitafakari neema zisizokuwa na kikomo 
anazozipata na kushukuru kwa neema hizo, na anatakiwa kutubu 
kwa muda alioutumia katika ujahili na ujinga. Daima anapaswa 
kutambua ujahili aliofanya zamani na ajiweke huru dhidi ya wasi- 
wasi usiokuwa na maana kuhusu mustakbali wake. Anapaswa 
ajitahidi kutekeleza mahitaji ya zama anazoishi. Hii ina maana 
kwamba, anapaswa kuwa “mwana wa zama” - anapaswa kuit- 
ambua kikamilifu thamani ya uhai wake na hususan muda anaoishi 
kwa sasa. 

Muumini mwenye ukomavu atautumia muda wake katika 
kujiandaa na maisha ya Akhera. Kwa hakika, kuutumia uhai wetu 
wenye thamani katika mambo ya kipuuzi ni mojawapo ya vyanzo 
vikubwa kabisa vya majuto. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) 





REHMA YA AJABU 


anasema kuwa, “Watu wa peponi hawatajutia chochote hali muda 
uliotumika katika maisha ya dunia hila kumkumhuka na kumdhu- 
kuru Mwenyezi Mungu!” (Haythami, X, 73-74) Hivyo anatkum- 
husha kuwa waumini wanatakiwa kuwekeza muda wao kama mtaji 
ili wavune maisha ya milele. Fursa zinapopotea, majuto hayana 
faida tena... Kwa hiyo hasi, tunapaswa kuutumia uhai wetu vizuri 
wakati huu amhapo tuna fursa ya kufanya hivyo. Tufanye juhudi ya 
kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa uwezo wetu wote. Kwa 
mfano, tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya 
ulimi kwa kumhimidi na kumsifu kwa dhikri mhalimhali, amhazo 
ni ponyo na tiha ya moyo. 

Mtukufu Mtume (M) alimuusia mkewe, Bihi Hafsa (4®): “Ewe 
Hafsah! Tahadhari na kuongea sana. Kuongea sana kusikokuwa 
katika kumtaja Mwenyezi Mungu huua moyo. Bali mtaje Mwe- 
nyezi Mungu mara kwa mara, kwa maana hilo huuhuisha moyo.” 
(Ali al-Muttaqi, I, 439/1896) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anatuonya: 

“Na toeni katika tulicho kupeni kabla hayajamfikia mmoja 
wenu mauti, tena hapo akasema: Mola wangu MlezH Huniakhirishi 
muda kidogo nipate kutoa sadaka, na niwe katika watu wema?” 
(al-Munafiqun 63:10) 

Aya ifuatayo, ambayo inasimulia vilio na nyudhuru za wale 
wanaoishia katika hasara, inasema kwa uwazi kabisa: 

“Na humo watapiga makelele: Mola wetu MlezH Tutoe tufanye 
mema sio yale tuliyo kuwa tukiyafanya. Kwani hatukukupeni 
umri wa kutosha kukumbuka mwenye kukumbuka? Na akakuji- 
eni Mwonyaji? Basi onjeni! Kwani walio dhulumu hawana wa 
kuwanusuru.” (FMr, 35:37) 

Sababu kubwa ya matumizi mabaya ya muda ni kwamba watu 

- 






ISRAFU -2 


hukisahau kifo na kuendelea kudhani kuwa kiko mhali. Hakika huu 
ni msingi wa ujinga na ndiyo sahahu hasa ya matumizi mahaya ya 
neema nyingine pia. Hadith moja ya Mtukufu Mtume (M) inasema 
kuwa, “Kikumhukeni kifo mara kwa mara! Kinahomoa ladha na 
raha zote.” (Timidhi, Qiyamah, 26) Mwenendo wowote unaok- 
wenda kinyume na onyo hili la Mtukufu Mtume (^) siku moja 
utatusahahishia adhahu. 

Siku moja Mjumhe wa Mwenyezi Mungu (^) alisema: “Kila 
atakayekufa atajuta.” 

Maswahaha wakamuuliza:“Inawezekanaje watu wote wajute?” 

Mtukufu Mtume (^) akajihu: “Kama ni mtu mwema, hasi 
atajuta kwa kutofanya zaidi matendo mema. Na kama akiwa mtu 
muovu, hasi atajuta kwa kutoacha matendo maovu.” (Tirmidhi, 
Zuhd, 59) 

Mtu anapozitafakari kwa makini athari za uwezo wa Mwenyezi 
Mungu ndani mwake au ndani ya ulimwengu, akazitazama kwa 
jicho la moyo, lazima atatafakari jinsi anavyotakiwa kuyaendesha 
maisha yake. Kifo ndio tukio kuhwa amhalo huathiri mwelekeo wa 
maisha ya mtu. Tukio hilo la kuaga limejaa mafunzo yanayotakiwa 
kuzingatiwa. Mtu mwenye kukijua kifo hatadanganywa na raha 
za mpito; mwenye kutamhua kuwa yeye ni msafiri katika safari 
ya kuelekea Akhera hawezi kulaghaiwa na kughilihiwa na midoli 
ya hoteli hii ya kidunia. Hatatumia muda wake kucheza na midoli 
hiyo. Qur’an Tukufu inatangaza kuwa: 

“Na hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake 
kwa mchezo. Hatukuviumba hivyo ila kwa Haki, lakini wengi wao 
hawajui. ” (Dukhan, 44:38-39) 


Hata kama tungepewa kila neema ya mpito na kuishi kwa 
miaka elfu moja, hazitakuwa chochote mwishoni. Je kituo cha 





REHMA YA AJABU 


safari yetu si ipo chini ya udongo utaoukanyaga kwa miguu yetu? 
Kwa nini hatutaki kutamhua kuwa ujana na nguvu za vitu vyote 
vyenye kufa vimesagwa na kinu cha zama na wakati? Litakuwa 
jamho la kutisha sana, kuhusu maisha ya haadaye, iwapo mtu 
atajarihu kung’ang’ania mahemhelezo ya kuilisha nafsi katika 
ulimwengu usiokuwa na uhusiano na Akhera, kama ataichukulia 
midoli ya uwanja huu kuwa ni kitu cha kweli!... Imam Shafii 
anauliza: “Je ni werevu kwa msafara unaondelea na safari kujenga 
nyumha haraharani?” 

Tazama wale wanaozama katika raha na anasa za dunia kwa 
lengo la kupata amani ya akili hila kuiangalia Akhera. Hakika ni 
matumizi mahaya kahisa ya uhai. Ni hasara yenye kuhuzunisha na 
yenye kuumiza! Wale wanautumia ovyo muda wao kana kwamha 
hawatakufa, hapo haadaye wataijutia tahia yao na kusikitikia muda 
walioupoteza. 

Watu wenye matamanio ya kihayawani daima hujarihu kukwe- 
pa kukifikiria kifo na yale yanayoamhatana na kifo ili maisha yao 
ya kughafilika yaendelee hila kuingiliwa... Lakini kwa vyovyote 
vile kifo kitawameza. Matazamio huzalisha hofu kuhwa kuhusu 
mustakhali, na, moja kwa moja, hugeuka kuwa jinamizi lenye kuti- 
sha. Sote tunapenda kuishi katika ulimwengu wa kufikirika unao- 
jengwa kulingana na mapendeleo yetu wenyewe. Lakini, je, mtu 
mwerevu atakiuza kitu halisi kwa ajili ya kitu chenye kufikirika, 
ataliuza kasri kwa ajili ya gofu? Ni wazi kuwa kuna watu wengi 
wanaoyaangamiza maisha yao ya Akhera huku wakitaka kuen- 
deleza maisha yao ya dunia. 

Mawlana Jalaluddin Rumi anaonesha njia ya kuliepuka 
gereza la dunia na kuifikia furaha ya milele. Anasema kuwa, 
“Usishikamane sana na mali, ili kwamha siku utakayoondoka 
uweze kuziacha kiurahisi. Na kama ukiweza kukiacha kitu kiu- 

- 






ISRAFU -2 


rahisi, unaweza kukiacha na kupata malipo! Mng’ang’anie Yule 
anayekung’ang’ania: Naye Ndiye wa Mwanzo na wa Mwisho.” Pia 
anasema kuwa, “Watu wengi wanaogopa kuwa miili yao itakufa. 
Lakini kitu kinachostahili kuogopwa ni kifo cha moyo.” 

Vitu vyote vimewekewa muda maalumu wa mwisho wa uhai 
wake. Muda huo hauwezi kuondoshwa au kuakhirishwa kidogo ili 
kurefusha uhai wa kidunia. Muda unasonga mhele, hivyo ndivyo 
Mwenyezi Mungu alivyopanga. Huwezi kuazima muda wowote, 
au kumuazima mtu. Katika dunia hii unaweza kununua takrihan 
kila kitu, lakini kamwe huwezi kununua muda amhao umeshapita. 

Kama amhavyo hakuna mtu asiyechukua hatua pindi sarafu 
ya dhahahu inapotupwa jalalani, lakini watu wengi hado hawajali 
pindi muda unapotupwa kwenye vitu vya kipuuzi na visivyokuwa 
na manufaa. 

Fariduddin Attaar (q.s) anasema: “Kuna vitu vinne amhavyo 
haviwezi kurejeshwa: neno linapotoka mdomoni, mshale unapoon- 
doka kwenye upinde, ajali iliyokwishatokea na uhai uliotumika 
katika upuuzi.” 

Rafiki mmoja wa Mwenyezi Mungu anatupa wosia ufuatao: 
“Nenda katemhelee hospitali mara moja! Utamshukuru Mwenyezi 
Mungu kwa sahahu amekuepusha na maumivu na maradhi yanay- 
owatesa wagonjwa; amekupa neema ya afya. Nenda katemhelee 
magereza, na uyatafakari maisha ya wafungwa yaliyojaa uchungu. 
Tamhua kuwa kosa hufanywa ndani ya dakika moja tu, kwa 
kutojua au kutokana na matatizo ya kisaikolojia. Tamhua kuwa 
wakati mwingine watu hufungwa na kuteseka kwa makosa amhayo 
hawakuyafanya. Fikiria kama ungekuwa mmoja wao! Kisha mshu- 
kuru Mwenyezi Mungu, kwa kuwa amekulinda usiangukie katika 
hali hizo zenye kusikitisha. Mhimidi na umsifu Mwenyezi Mungu 
kwa hali yako njema. Kisha nenda katemhelee makahuri. Yasikilize 





REHMA YA AJABU 


makelele na vilio visivyotoa sauti; yatambue mazungumzo yao 
yenye ukimya. Tambua kuwa majuto bayana faida pindi ubai 
unapofikia kikomo, na bivyo itambue tbamani ya muda wako. 
Wasomee watu wa makaburini dua na jaribu sana kuutumia ubai 
wako kwa kumsbukuru na kumbimidi Mwenyezi Mungu pamoja 
na kuyadbukuru Majina Yake matukufu!” 

Kwa bali biyo waumini wanapaswa kufanya jubudi kubwa ya 
kuisbi katika bali ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Ndani ya Qur’an, Allab anasema: 

“Wala msiwe kama wale walio msahau Mwenyezi Mungu, na 
Yeye akawasahaulisha nafsi zao. Hao ndio wapotovu. ” (Hashr, 59:19) 

Abu Abdur-Rabman as-Sulami anasema kuwa kupoteza muda 
na kusububiana na wale wasiofikiria nje ya ulimwengu buu ni 
miongoni mwa makosa makubwa kabisa ya nafsi. Kisba anaeleza 
jinsi makosa bayo yanavyoweza kuondosbwa: “Ucbukulie muda 
kuwa ndiyo kitu cbenye tbamani zaidi kuliko vitu vyote na utumie 
ipasavyo. Yaani, endelea kumbimidi Mwenyezi Mungu kwa dbikri. 
Daima endelea kuwa katika bali ya ibada, na usiacbe kukuza udbati 
wa moyo ndani ya nafsi yako. Kwa maana Mjumbe wa Mwenyezi 
Mungu anasema: ‘Dalili ya ukomavu wa muumini ni kuacba vitu 
visivyombusu.” (Tirmidbi, Zubd, 11) 

Katika baditb za Mtukufu Mtume (^) tunakuta maelezo 
yafuatayo: 

• “Yatbamini mambo matano kabla mengine matano bayaja- 
tokea: ujana kabla ya uzee, afya kabla ya maradbi, utajiri kabla ya 
umaskini, fursa kabla ya kusbugbulisbwa, na ubai kabla ya kifo!” 
(Hakim, Mustadrak, IV, 341; Bukhari, Riqaq, 3; Tirmidhl, Zuhd, 25) 

• “Baada ya kufufuliwa, unyayo wa mja bautaondoka mpa3 
ka aulizwe mambo manne. (1) Ubai wake: aliutumiaje? (2) Ujana 





ISRAFU -2 


wake: Aliushughulisha na nini? (3) Mali yake: aliupataje na aliutu- 
miaje? (4) Elimu yake: aliifanyia nini? (Tirmidhi, Qiyama, 1) 

• “Kuna neema mbele: watu wengi hudanganyika na matu- 
mizi yake. Mali na muda.” (BukhM, Riqaq, 1) 

Mara kwa mara Mwenyezi Mungu Mtukufu anatangaza ndani 
ya QUr’an kuwa siku ya Kiyama atatuhesabu na kutuwajibisha 
kwa neema za kimaada na kiroho alizotujaalia. Wanazuoni wa 
Kiislamu wana majibu yanayotofautiana kuhusu swali la kitu gani 
kitakachokutana na hesabu kali zaidi katika neema tulizopewa. Ibn 
Masu’d (4®) anasema kuwa neema zitakazohesabiwa kwa ukali 
kabisa ni “amani, afya na muda.” Muawiya ibn Qurra ( ‘4^) anasema 
kuwa “hesabu kali zaidi siku ya Kiyama itakuwa hesabu ya muda.” 
(Bursawi, X, 504) 

Imam al-Ghazali anaonya: “Ewe mwanangu! Fikiria kwamba 
utakufa leo. Utahuzunika sana kwa muda ulioutumia kwa upuuzi. 
Utasema “kama ninge...” lakini hutakuwa na muda tena!” 

Hadhrat Junayd al-Baghdadi anasema: “Siku moja katika 
dunia ina thamani kuliko miaka elfu moja ya Akhera. Hiyo ni kwa 
sababu kuchuma vitu na kuvipoteza ni hapa duniani. Huko Akhera 
hatuwezi kuchuma wala kupoteza.” 

Muda unaotumika katika upuuzi ni hasara yenye kuumiza 
ambayo haiwezekani kuirekebisha. Majalada yote ya zamani 
hufungwa. Hata hivyo, bado tunaweza kufanya juhudi kurekebisha 
hasara kiroho kwa kumuomba Mwenyezi Mungu, kumtaka msa- 
maha na kukimbilia kwake baada ya kujuutia muda tulioupoteza. 

Mto wa uhai hutiririka kwa kasi. Siku zinazotengeneza mai- 
sha yetu, zinazohesabiwa na Mwenyezi Mungu, ni kama matone 
yanayoingia kwenye kikombe. Kila siku tunasonga mbele kuelekea 
mwisho; tunatoka kwenye ulimwengu huu na kusogea karibu zaidi 





REHMA YA AJABU 


na kaburi. Kwa kuwa hatujui lini tutaondoka, tunapaswa kuzinga- 
tia kwamba tunaweza kukutana na Azrael (8SS') muda wowote, na 
hivyo tunapaswa kuwa tayari muda wowote kuvuta pumzi yetu ya 
mwisho. 

Tukitafakari kwa makini, tutagundua kuwa mustakbali wetu 
una habari njema na pia habari za hatari. Na hatujui hatujui ni 
majani mangapi yaliyobaki katika kalenda ya maisha yetu... 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu, kama alivyosema ndani ya 
Qur’an Tukufu, atujaalie fursa ya kumuabudu mpaka yakini - yaani 
kifo- itufike,^'^ ili tufe hali ya kuwa ni Waislamu.^^ Tunamuomba 
atujaalie tuyaendeshe maisha yetu pasipokuwa na israfu, yakiwa 
ni yenye uwastani na kuendana na hali ya ulimwengu wa ndani na 
wa nje. Atujaalie kuitumia neema ya Muda kwa kutenda matendo 
mema na yenye kumpendeza! 

Amiin... 


34. Tazama, Hijr, 15:99. 

35. Tazama, Al tmran, 3:102. 







SURA YA 14 

^srcfu -3 

OSuxtika (S^limu 




Moyo utakaozitengeneza jamii sio moyo wa majehi yenye 
ubinafsi ambayo huhifadhi vitabu vingi, bali moyo wa wale 
wanaozitanua nyoyo zao kwa hekma itokayo ndaniya Qur’an na 
ambao ni chanzo cha huruma na amani ya jamii. Huo ni moyo 
wa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, na waumini wanao- 
penda kuwahudumia wengine. 

Kujua ni kufumbua siri za uumbaji, kuzifahamu hekma na 
kuwa na moyo wenye utayari wa kupokea fungu la hekma hizo 
kutokana na kuufahamu ukuu wa Mwenyezi Mungu na chemi- 
chemi ya uwezo Wake. 










SURA YA 14 


ISRAFU - 3 

Katika Elimu 


Ili maisha yetu yapate maono, umaridadi na maana, na hivyo 
kuwa maisha maridhawa, tunapaswa kuepuka israfu na sifa nyingine 
hasi. Kwa hakika israfu ndiyo chanzo kikuu cha maangamizi kwa 
mtu, familia na jamii kwa ujumla. 

Neema zote tulizojaaliwa ni amana. Zisipofikishwa mahali 
panapostahiki, zikatumika katika upuuzi na matamanio, Mwenyezi 
Mungu Mtukufu huiondosha haraka yake. 

Israfu sio tu kutumia vihaya mali, hali ni jamho la hatari katika 
nyanja zote za maisha. Tumeona kuwa kutumia uhai katika masu- 
ala ya upuuzi ni mojawapo ya aina za israfu na matumizi mahaya. 
Kujishughulisha na elimu isiyokuwa na manufaa, na kuitumia 
vihaya elimu kwa sahahu hinafsi, nayo ni israfu. 


Kutafuta elimu ni kazi tukufu amhayo hukidhi maumhile 
yaliyo ndani mwetu: silika ya mwanadamu kujifunza. Silika hiyo 
ni sifa kuu kahisa katika kilele cha maumhile ya mwanadamu. 
Kupenda elimu ndiko kunakowafanya waumini kutaka kumjua 
Mwenyezi Mungu, kumshukuru na kumtukuza kwa matendo ya 
ihada mhalimhali. 

- 





REHMA YA AJABU 


Aina bora kabisa ya elimu ni elimu ya kumjua Mwenyezi 
Mungu (nia ’rifatullah), ambao ni uwezo wa kumtambua Mwenyezi 
Mungu Mtukufu ndani ya moyo wako. Ulimwengu buu wa mpito 
ni mfano wa darasa la mtibani. Katika mazingira bayo, kujiban- 
gaisba na elimu isiyokupeleka kwenye kumtambua Mwenyezi 
Mungu, elimu isiyozalisba bekma na kutengeneza bali ya kuutam- 
bua ukweli moyoni, ni matumizi mabaya ya silika ya mwanadamu 
ya kujifunza. 

Katika Qur’an Tukufu, elimu na maarifa sabibi yamebusisbwa 
na bisia na utambuzi wa ndani, yaani kumcba Mungu na kujisali- 
misba Kwake. Qur’an Tukufu inasema: 

“Je! Afanyae ibada nyakati za usiku kwa kusujudu na kusimama 
akitahadhari na Akhera, na akitaraji rehema za Mola wake MleU 
zi...Sema: Ati watakuwa sawa wale wanao Jua na wale wasio Jua? 
Hakika wanao kumbuka ni watu wenye akili. ’’ (az-Zumar, 39:9) 

Tukiiangalia aya biyo kwa umakini, tunaweza kutumia kigezo 
kilicbowekwa na Mwenyezi Mungu kutofautsba kati ya maarifa na 
ujinga. Tukitaka kuwa miongoni mwa wale wanazijua bekma na 
ukweli, basi tutekeleza masbarti yafuatayo: 

1. Kumuomba Mwenyezi Mungu wakati wa usiku, kusujudu 
na kufanya visimamo, ili nyoyo zetu ziwe na bisia za kuwa mbele 
Yake. 

2. Muda wote, katika bali zote, tunapaswa kutambua kuwa 
kuna kubesabiwa siku ya Kiyama. 

3. Tunapaswa kuendelea kukimbilia kwa Mola wetu, tukita- 
rajia rebma Zake. 

4. Kuendesba maisba kwa kuongozwa na ucbamungu, na 
bivyo kujikurubisba zaidi Kwake. 





ISRAFU - 3 


5. Kuzilinda nafsi zetu dhidi ya sifa mbaya zinazotuweka 
mbali na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Tujitahidi kudhihirisha sifa 
za uzuri, tabia zenye kupendeza zilizopo ndani mwetu, hususan 
ukarimu. 

6. Kudumisha hali ya kutambua kuwa Mwenyezi Mungu 
anatuona, kana kwamba matendo yetu yanarikodiwa na kamera za 
Mwenyezi Mungu. 

7. Kujitahidi sana kuzilinda nyoyo zetu dhidi ya ulafi na 
tamaa za kidunia. 

8. Kuwa na subira pindi tunapokumbwa na shida na tabu 
wakati wa kutekeleza taratibu na mafundisho ya dini yetu. 

Na ili tusiwe miongoni mwa wale “wasiojua”, tunapaswa kue- 
puka sifa zifuatazo: 

1. Ukosefu wa imani na shukurani. 

2. Kumuomba Mwenyezi Mungu wakati wa shida na kumsa- 
hau wakati war aha. 

3. Kufanya kitu fulani kuwa sawa na Mwenyezi Mungu kwa 
lengo la kuwapotosha watu au kwa matamanio na maslahi binafsi. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Je! Umemwona aliye yafanya matamanio yake kuwa ndio 
mungu wake?” (Furqan, 43) 

Sayansi zote hulenga kugundua kanuni zilizowekwa na Mwe- 
nyezi Mungu kuviendesha viumbe na matukio. Maendeleo ya 
sayansi hutegemea kuongezeka kwa ugunduzi huo. Hata hivyo, 
kuzigundua kanuni zilizowekwa na Mwenyezi Mungu kuviendesha 
vitu na matukio sio elimu inayompeleka mja kwenye utambuzi na 
hekma. Elemu hiyo tukufu (ya utambuzi, maarifa na hekma) ni 
zaidi ya kutazama vitu. 





REHMA YA AJABU 


Elimu hiyo adhimu (ya utamhuzi) hutufanya tuelewe sahahu 
za kuja kwetu katika ulimwengu huu na sahahu za kuondoka 
kwetu. Inajumuisha kuitamhua na kuielewa lugha ya viumhe vyote 
na kuzigundua siri zake. Kujua kwa njia hii ni kufumhua siri za 
uumhaji, kuzifahamu hekma na kuwa na moyo wenye utayari wa 
kupokea fungu la hekma hizo kutokana na kuufahamu ukuu wa 
Mwenyezi Mungu na chemichemi ya uwezo Wake. 

Kujua ni kutafuta kile amhacho ni cha lazima hasa. Na Qur’an 
Tukufu inaeleza kuwa kitu cha lazima kahisa kuliko vitu vyote ni 
kufa ukiwa katika hali ya kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu 
Mtukufu.^s 

Kujua ni kujikomhoa na utumwa wa nafsi ya kihayawani kahla 
haijafa. Na kuiamsha alfajiri ya ukweli. Kujua ni kujihoji kahla ya 
kuhojiwa na Mwenyezi Mungu. 

Mawlana Jalaluddin Rumi alizama katika hahari ya maarifa 
kwa kuupanua uelewa wake wa maarifa ya nje ya kidini. Aliya- 
zungumzia maisha yake kuwa yaligawanyika katika hatua tatu. 
Kipindi cha mwanzo, amhacho alifikia kilele cha maarifa ya jumla 
lakini akawa hajaonja ladha ya kuwa karihu na Ukweli, alikielezea 
kwa kusema “niliona ganda.” Kipindi cha kati, amhacho alipata 
taarifa za hekma katika moyo wake na kupata raha ya kimaanawi, 
alikielezea kwa kusema “nilipikwa.” Na kipindi cha ukomavu, 
amhacho siri mhalimhali za ulimwengu zilidhihirika mhele yake na 
kuzisoma kama kitahu, alikielezea kwa kusema, “nimeiva.” 

Utamhuzi wa kimaanawi huongezeka kadiri maarifa yana- 
vyoongezeka. Maarifa ya kweli humfany mtu asafiri katika honde 
la maajahu. Kadiri anazijua hekma na ukweli uliowekwa ndani ya 
ulimwengu, ndivyo anavyozidi kutamhua kuwa mwananadamu ni 

36. Tazama, Al-Imran, 3/102. 

- 







ISRAFU - 3 


dhaifu, ana ukomo na si chochote... Uelewa huo ndio kujijua au 
kujitamhua, na mwenye kujijua, humjua Mola wake. 

• Mwenye maarifa, humjua mmiliki halisi wa viumhe, mfal- 
me wa ufalme pekee. Mtu huyo hugeuka kuwa chanzo maridhawa 
cha wema na kuwahurumia viumhe kwa sahahu ya Muumha wao. 

• Mwenye maarifa, husamehe; mwenye kujua, huwa na 
suhira; mwenye kujua huwa na upendo. Mwenye maarifa hujitahidi 
kumfurahisha Mola wake na kutaka kuwa karihu Naye. Kwa mtu 
huyo, kujitolea maisha yake ni furaha na raha. 

• Mwenye maarifa hawaumizi wengine na hawezi kuu- 
mizwa na wengine. Ni mtu mwenye ulaini wa moyo na maisha 
yake hayaathiriwi na hisia za kutojitamhua. Lugha yake ni lugha 
ya huruma. 

• Mwenye maarifa, akiamhiwa achague kati ya kumfurahi- 
sha Mwenyezi Mungu na kuwafurahisha viumhe, yeye huchagua 
kumfurahisha Mwenyezi Mungu. 

• Mwenye maarifa hujarihu kuwa pamoja na Mola wake tu 
katika hali yoyote - “akiwa amesimama, akiwa amekaa kitako na 
akiwa amelala. ” 

• Mwenye maarifa daima hujishughulisha na tafakuri, anau- 
tamhua ukuu wa Mwenyezi Mungu na uwezo Wake kwa kuuchun- 
guza ulimwengu. Upole, umaridadi na utamhuzi hugeuka kuwa 
tahia yake ya lazima. 

• Mwenye maarifa mtu wa moyo na hali ya kiroho. 

• Mwenye maarifa hutafuta amani na furaha kila mahali na 
katika hali yoyote. 


37. Tazama, Al-Imran, 3:191. 






REHMA YA AJABU 


• Mwenye maarifa ana hisia ya uwajibikaji kwa watu wen- 
gine na kwa jamii. 

• Mwenye maarifa anajua kuwa nchi yake, taifa na bendera 
vyote ni amana. Hii ni kwa sababu usalama wa dini, familia, mali 
na uhai vinategemea usalama wa nchi na taifa dhidi ya taathira za 
maangamizi na uharibifu. 

• Mwenye maarifa hujifunga kwenye maisha ya kiroho ili 
ajikomboe na utumwa wa nafsi ya kihayawani. 

• Mwenye maarifa hachezi na midoli yenye kudanganya 
ya ulimwengu wa mpito. Huziweka ghururi za dunia nje ya moyo 
wake. 

• Mwenye maarifa hujikomboa na ukaidi wa moyo, shari za 
umaarufu na tamaa. 

• Mwenye maarifa ana ukomavu wa moyo kiasi kwamba 
anapokutana vishawishi vya mali, umaarufu na matamanio, huse- 
ma “ninajilinda kwa Mwenyezi Mungu.”^* 

• Mwenye maarifa hutambua kuwa yeye si chochote mbele 
ya Mwenyezi Mungu. Mwenye kujua hutambua kuwa hajui cho- 
chote. 

• Mwenye maarifa huepukana na ujinga na anatambua 
anachotakiwa kukijua. 

• Mwenye maarifa hupata furaha kwa kuwahurumia, kuwa- 
hudumia wengine na kuwa mnyenyekevu, kwa maana haya ni 
matunda ya imani, na hufurahia ladha na utamu wa imani. 

• Mwenye maarifa huustaajabia umaridadi na uzuri wa uum- 
baji wa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. 


38. Tazama, Yusuf, 12:23. 






ISRAFU - 3 


• Mwenye maarifa huijua lugha ya ulimwengu, kwa sahahu 
kila kitu huzungumza na yule mwenye maarifa. 

• Mwenye maarifa huuona uelewano kati ya uwezo wa akili 
na ule wa moyo. 

• Mwenye maarifa daima hushuhudia upendo na unyoofu 
vikitiririka kutoka katika imani yake. 

• Mwenye maarifa huwanufaisha wengine maarifa aliyo- 
nayo ya kumjua Mwenyezi Mungu. 

• Mwenye maarifa huhama kutoka kwenye sahahu kwenda 
kwa Msahahishaji, kutoka kwenye taathira kwenda kwa Mwenye 
kuathiri, kutoka kwenye usanifu kwenda kwa Msanifu. 

• Mwenye kumjua na kumtamhua Mola wake ndani ya 
moyo wake hukitamhua kila kitu. Asiyemjua hawezi kujua cho- 
chot, kwa maana watu huwa wajinga pindi nyoyo zao zinapokuwa 
vipofu. 

Mjumhe wa Mwenyezi Mungu, amhaye ndiye mhora wa 
wanaomjua Mwenyezi Mungu, anasema: “Lau mngejua ninayoya- 
jua, hasi mngecheka kidogo na kulia sana...Mngeenda jangwani 
na kumuomha Mwenyezi Mungu kwa vilio vya dhati.” (Ihn Maja, 
Zuhd, 19) 

Pindi khalifa wa pili, Omar ( 4 ^ 0 ) alipofariki dunia, Ahdullah 
ihn Mas’ud (4|a) alisema, “Mtu wa tisa katika watu kumi wenye 
maarifa na elimu ametutoka.” 

Maswahaha wengine wakasema: “Lakini hado wapo wenye 
elimu kati yetu!” 

Lakini Ihn Mas’ud (4#a) akasjihu, “Ninazungumzia kuhusu 
elimu ya ndani, sio elimu ya nje.” 






REHMA YA AJABU 


Katika Qur’an Tukufu, Mwenyezi Mungu anasema: 

. .Kwa hakika wanao mcha Mwenyezi Mungu miongoni mwa 
waja wake ni wanazuoni. ” (Fatir, 35:28) 

Kama aya liiyo tukufu inavyosema, elimu ambayo haihusishi 
hisia ya kujisalimisha na kumhofu Mwenyezi Mungu ndani ya 
moyo wa mtu sio elimu yenye kumfurahisha Mwenyezi Mungu 
Mtukufu, sifa ambayo imetajwa ndani ya Qur’an na Hadith za 
Mtukufu Mtume (^). 

Kwa hakika sayansi za kidunia zinahitajika pindi zinapotumika 
vizuri. Sayansi za kidunia, kati maendeleo yake, zimemfanya mwa- 
nadamu apate ushahidi mpya wa utukufu na ukuu wa Mwenyezi 
Mungu. Hivyo zinamfanya mwanadamu kuutambua umaridadi na 
usanifu wa Mwenyezi Mungu na siri zake za ajabu kabisa. Katika 
muktadha huu, kazi za sayansi, kuanzia kwenye astrofizikia (sayan- 
siya hali ya nyota kikemikali na kimaumbile), jenetikia mpaka kwe- 
nye maajabu yaliyofanikishwa na teknolojia, kazi zote za kitaalamu 
na matumizi yake, ni ugunduzi chemchem ya uwezo na ukuu wa 
Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. 

Katika Qur’an Tukufu, Mwenyezi Mungu anasema: 

“Tutawaonyesha Ishara zetu katika upeo wa mbali na katika 
nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli. Je! 
Haikutoshi kwamba Mola wako Mlezi kuwa Yeye ni Shahidi wa kila 
kitu?” (Fussilat, 41:53) 

Hatua ya kutafuta elimu ni kujifunza siri za ulimwengu wa 
kimaada (physical) na kimaanawi (metaphysical) ili kuweza kufikia 
hatua ya juu zaidi ya kumjua Mwenyezi Mungu Mtukufu. Pamo- 
ja na kukiri uwepo wa Muumba, moyo wa mtu unatakiwa kuona 
namna uwezo wa Mwenyezi Mungu unavyofanya kazi ndani ya 
vitu na kushuhudia adhama yake ndani ya vitu hivyo. Ni masiki- 





ISRAFU - 3 


tiko makubwa kuwa baadhi ya nyoyo zina maradhi mazito ya ujinga 
kiasi kwamba haziwezi kuuona usanifu wa Mwenyezi Mungu licha 
ya maendeleo makubwa ya sayansi na ugunduzi mwingi unaendelea 
kufikiwa. 

Wale wanaofanya dhulma kwa kuitumia vibaya elimu yao kwa 
maslahi na manufaa binafsi wanaifanyia khiyana elimu yenyewe. 
Hii ina maana kwamba wanatumia vibaya akili na nyoyo zao we- 
nyewe. Ili elimu iwe yenye manufaa, akili na utashi unaotokana 
na nayo vinatakiwa kulelewa na Qur’an Tukufu na mafundisho ya 
Mtukufu Mtume (^). Hapo kutafuta elimu kunaweza kuwa tiba 
ya maradhi ya nafsi na udhaifu ambayo yanamtesa mwanadamu. 
Msomi akikosa malezi hayo ya mafundisho ya kidini, elimu yake 
inaweza kumpeleka kwenye njia hatari kiasi kwamba akawa sababu 
ya watu kupotea. 

Kwa bahati mbaya, leo hii mwanafunzi anapofanyiwa mtihani 
kuamua kama anaweza kuendelea mbele zaidi katika masomo yake 
au la, kigezo pekee kinachoangaliwa na kukubaliwa ni uwezo wa ki- 
akili. Hakuna anayejali kuuliza kama mwanafunzi ana sifa na uwezo 
wa moyo utakaomuwezesha kubeba dhima za elimu anayotaka ku- 
jifunza. Lakini, kusoma kitu kwa nje hakutoshi kufanya mtu kupata 
furaha na wokovu wa milele. 

Chukulia mfano wa mwanafunzi wa sheria. Masomo yake yas- 
ipoongozwa na elimu au maarifa ya kiroho, anaweza kuunga mko- 
no dhulma na ukatili kwa kutumia elimu yake ya sheria, badala ya 
kuunga mkono haki na uadilifu. Au chukulia mfano wa mwalimu 
wa tiba: anaweza kugeuka kuwa mtaalamu wa kuua badala ya kuwa- 
saidia watu kupona! Meneja mwenye kipawa cha kiakili cha kujif- 
unza biashara, akikosa hisia ya huruma na upendo, anaweza kuishia 
kuwa dhalimu dhidi ya wafanyakazi wake. Watu hao, kwa kutumia 
elimu zao, wanaweza kusababisha madhara makubwa kuliko watu 

- 





REHMA YA AJABU 


wasiokuwa na elimu na ambao hawawezi kuzalisha...Na kama 
wakiitumia elimu yao vibaya, wanaweza kuishia kwenye hasara na 
majuto ya milele. 

Mawlana Jalaluddin Rumi (q.s) anaibainisha nukta hii ndani 
ya Mathnawv. 

Mtu mwenye kipawa anaweza kuhusudiwa. Lakini lizingatie 
tukio la Ibilisi, na (kama elimu yako haielewani na moyo wako) usi- 
vutwe sana na nafsi yako. Usisahau kuwa Ibilisi aliyelaaniwa alikuwa 
mmoja wa viumbe waliokuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu 
kwa maelfu ya miaka: alikuwa kiongozi wa malaika. Lakini alita- 
kabari kwa elimu na ibada yake, na hivyo akachukua mwenendo 
mbaya kuhusu suala la kuumbwa kwa Adamu Ibilisi alimd- 
harau Adamu, na matokeo yake akalaaniwa. 

Iwapo elimu unayoitafuta itakuongoza kwenye ukweli, uhakrka, 
uchamungu na matendo mema, basi hiyo ni elimu yenye manufaa. 
Tusisahau kuwa Ibhisi alikuwa na elimu, na Qaruun (aliyetengeneza 
Ndama wa Dhahabu) naye pia alikuwa na elimu. Lakini elimu zao 
ilighilibiwa na nafsi zao na kuwafanya watakabari na kujiona mno. 
Walishindwa kuyadhibiti matamanio yaliyotokana na nafsi zao, wa- 
kajiamini kupita kiasi. 

Kwa hakika, elimu inayomfanya mtu awe mwenye majivuno 
na kiburi na kumpeleka kwenye hali ya kukata tamaa, kwa nje in- 
aweza kuzalisha vitu vizuri na vyenye manufaa. Je hii si dhama kub- 
wa? Ndiyo maana pindi Mjumbe wa Mwenyezi Mungu alipokuwa 
akimuomba Mwenyezi Mungu ampe elimu, alikuwa akisema: “Mola 
wangu! Nijaalie elimu yenye mafia! Ninajilinda kwako na elimu isi- 
yokuwa na manufaa.” (Muslim, Dhikr, 73) 

Kuna aina tofauti tofauti za elimu yenye manufaa. Kama am- 
bavyo elimu ya matumizi ya msingi ya Kiislamu {fiah) ni ya lazima. 





ISRAFU - 3 


vivyo hivyo elimu kuhusu kurejea kwa Mwenyezi Mungu, udhati 
wa moyo na kujiepusha na unafiki nayo pia ni ya lazima. Iwapo mtu 
ataipuuza hiyo ya pili, anaweza kujuta huko Akhera. Wale wasiopa- 
tata elimu yenye manufaa zaidi, hata kama watakuwa wanajua vitu 
vingi kiasi gani, huwa hawawezi kufika kwa Mwenyezi Mungu. 

Imam Ghazali anaonya dhidi ya matumizi mabaya ya muda na 
nguvu wakati wa kutafuta elimu: 

Elimu unayosoma inatakiwa iwe na uwezo wa kuuangaza moyo 
wako na kuipendezesha tabia yako. Chukulia kwamba umebaki na 
wiki moja katika uhai wako. Kwa muda huo uliobaki, utaigeukia 
elimu yenye manufaa. Utaitafakari hali yako, utakata mahusiano 
yako na matamanio ya dunia na kujaribu kuwa mtu bora kabisa ku- 
liko zamani. Lakini ni jambo lisilokuwa na shaka kwamba siku yoy- 
ote tunaweza kufa. Vivyo hivyo, masomo unayopendelea kujishu- 
ghulisha nayo yanatakiwa yawe na uwezo wa kukufanya kuutambua 
ukuu wa Mwenyezi Mungu na kukuongoza kwenye kuimarisha hali 
yako ya kiroho. 

Utafutaji wa elimu unahitaji kuvumilia tabu na shida mbalim- 
bali, lakini thamani yake huoenakana inapotekelezwa katika mai- 
sha. Kutafuta elimu bila kuitekeleza ni kazi duni inayokuweka chini 
ya jinamizi la mzigo usiokuwa na manufaa. Humfanya msomi awe 
kuli, au kama isemavyo Qur’an “punda aliyebeba vitabu.”^'^ Elimu 
isipomeng’enywa vizuri na kutumiwa, kama haiwezi kuziathiri 
tabia zetu, kama haiwi sehemu ya shakhsia (personality) yetu na 
kufikia kiwango cha kumtambua Mwenyezi Mungu, kama haim- 
uelekezi na kumuongoza mja kwenye kuwa na soni, unyenyekevu 
na kuondosha kiburi, basi haitakuwa yenye manufaa na nguvu zote 
zilizotumika kuitafuta huwa zimepotea bure. 


39. Tazama Jum’ah, 62:5 






REHMA YA AJABU 


Tunapswa kukumbuka kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu aliu- 
weka ukweli na siri zote ndani ya Qur’an Tukufu. Asili ya elimu 
zote imo ndani ya Qur’an. Chochote kinachopatikana ulimwengu- 
ni, “kinyevu au kikavu,” (An’am, 6/59)kimo ndani ya khazina ya 
Qur’an Takatifu. Mwenyezi Mungu Mtukufu anasma: 

“Arrah ’man, Mwingi wa Rehema Amefundisha Qur ’ani. Ame- 
muumba mwanaadamu, Akamfundisha kubaini. ” (Rahman, 55:1-4) 

Qur’an Takatifu imeheha muongozo na ujumhe mpya kabisa 
wa Mwenyezi Mungu kwenda kwa wanadamu. Aina ya elimu 
ambayo umma wetu na ulimwengu unaihitajia zaidi, leo, ni aina 
ya elimu inayopatikana ndani ya Qur’an Takatifu. Ndiyo maana 
tunapaswa kuweka uzito mkuhwa kuisoma na kujifunza kika- 
milifu. Lakini, ili kuielewa Qur’an kikamilifu lazima uingie katika 
ulimwengu wake wa kiroho, na lazima uwe na uchamungu, ambayo 
ni sifa ya moyo. Qur’an Takatifu inawaonya waumini ikisema: 

“...wanapo kumbushwa Ishara za Mola wao Mlezi hawajif- 
anyi viziwi nazo, na vipofu. ” (Furqan, 25:73) 

“Na bila ya shaka tumewapigia watu mifano ya kila namna 
katika hii Qur’ani ili wapate kukumbuka. ” (az-Zumar, 39:27) 

Hivyo, Qur’an Takatifu inatutaka tutengeneze uhusiano mad- 
huhuti haina yake na sisi. Lakini ili kutengeneza uhusiano huo, ni 
lazima tuzitakase nyoyo zetu kama tunavyoitakasa miili yetu kwa 
ajili ya ibada. Na ili tuweze kufanya hivyo, tunahitaji malezi ya 
kiroho. Pia Qur’an inatwambia: 

“Je! Hawaizingatii hii Qur’ani? Au kwenye nyoyo (zao) zipo 
kufuli?” (Muhammad ,47:24) 

“Hakika arnefanikiwa aliye itakasa. ” (Shams, 91:9) 

Muongozo wetu, Qur’an Takatifu, inatuita kwenye tafakuri. 





ISRAFU - 3 


Kwa kuwa Qur’an inatangaza ujumbe wa Mwenyezi Mungu, 
baadhi ya watu, ambao wapo karibu na Mwenyezi Mungu kiroho, 
huuelewa ujumbe wake vizuri zaidi kuliko wengine. Qur’an Takati- 
fu inasema: 

“...Basi mcheni Mwenyezi Mungu; Mwenyezi Mungu ataku- 
fundisheni... ” (Baqarah, 2:282) 

Ndiyo maana kila aya ndani ya Qur’an inakuwa wazi kwetu 
kulingana na daraja na kiwango cha moyo wetu. 

Katika Qur’an Takatifu, Mwenyezi Mungu anauonyesha 
umma wote kupitia kwa Mtukufu Mtume (M)' 

“...ukifuata matamanio yao baada ya kukujia ilimu hii, huta- 
kuwa na rafiki wala mlinzi mbele ya Mwenyezi Mungu. ” (Ra'd, 
13:37) 

Hatua ya Mola wetu kuisifia Qur’an Takatifu kuwa ni “elimu” 
inaonesha kuwa somo la kwanza la wajibu kwa Waislamu ni 
Qur’an, na utamaduni uliojengwa kwenye msingi wa Qur’an. 
Hakuna maisha sahihi ya kielimu katika Uislamu yanayoweza 
kukubaliwa bila kurudi kwenye Qur’an. Kwa bahati mbaya, baadhi 
ya watu katika zama zetu wameyashusha hadhi mafunzo ya Qur’an 
na kulifanya kuwa jambo la ziada. 

Ni jambo la kusikitisha sana kwamba baadhi ya Waislamu 
hudhani kwamba mafunzo ya Qur’an tunayowapa watoto wetu 
hayatakiwi kupewa uzito na kwa muda mrefu. Wanapendelea pro- 
gram za muda mfupi kama vile masomo ya majira ya joto au kozi 
za mwisho wa wiki, kana kwamba wanajaribu kuondosha mzigo 
usiotakiwa. Vilevile wazazi wanapuuza kuwafanya watoto wao 
watekeleze kwa vitendo mafunzo ya Qur’an Tukufu. Wanaweka 
msisitizo kwenye usomaji tu, lakini sio kwenye maelekezo na 
mfundisho ya Qur’an. 





REHMA YA AJABU 


Kuisliuslia thamani Qur’an Takatifu, ambayo ni neema kubwa 
kabisa ya Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu, na kuzidharau 
shule za Qur’an huku tukiyathamini zaidi masomo ya vitu vingine, 
ni kutafuta mustakbali angavu katika kichochoro chenye giza. 
Kwa maana mwanadamu anahitajia zaidi virutubisho vya kiroho 
na kimaanawi kuliko anavyohitajia virutubisho vya kimwili na 
kimaada. 

Uzuri ulioje wa maneno ya Mawlana Rumi: 

Usipupie kuulea mwili kupita kiasi. Mwisho wa mwili huo ni 
kafara itakayotolewa kwa ardhi. Ilee roho yako kwa maana ni roho 
yako ndiyo itakayopata heshima na kufika katika viwanja vitu- 
kufu. Usiupe mwili wako mafuta au vitu vitamu kupita kiasi, kwa 
sababu wanaoupa chakula kupita kiasi hutumbukia katika shimo 
la kutekeleza haja za kinafsi na mwishoni hupata fedheha. Upe 
rnoyo wako chakula cha kiroho. Upe tafakuri zilokomaa, hukumu 
za sawa na maandalizi ya kiroho ili iweze kufika mwisho wa safari 
yake ikiwa kama msafiri wa milele aliye imara na mwenye nguvu. 

Matamanio ya kidunia ni mfano wa minyororo inayoyafunga 
maisha yetu ya kiroho. Kama moyo wako umejazwa tamaa za 
nafsi, huwezi kufika mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuyapendelea 
matamanio ya kidunia ni mfano wa jiwe lililofungwa mgongoni 
mwako: kwa muda wote litakapokaa hapo hutaweza kuogelea wala 
kuruka. Muislamu asipojishughulisha na ukweli, atajishughulisha 
na uongo. Sa’di wa Shirazi amelielezea hili vizuri kabisa: “Roho 
za walioghafilika ambao hufuata matamanio yao ya kihayawani 
hujichafua zenyewe.” 

Utakuwa unajikanganya sana kutafuta furaha kwa kufanya 
matendo machafu yaliyo kinyume na maadili! Lengo litakalotu- 
hakikishia furaha yetu ya baadaye sio kupata vyeti tunavyopewa 
na wanadamu kama sisi, bali radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 
Mwenyezi Mungu anaonya: 





ISRAFU - 3 


“...Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye khazina za mbingu na 
ardhi, lakini wanaafiki hawafahamu. ” (Munafiqun, 63:7) 

Tusisahau: Moyo utakaozitengeneza jamii sio moyo wa maje- 
bi yenye ubinafsi ambayo huhifdhi vitabu vingi, bali moyo wa 
wale wanaozitanua nyoyo zao kwa hekma itokayo ndani ya Qur’an 
na ambao ni chanzo cha humma na amani ya jamii. Huo ni moyo 
wa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, na waumini wanaopenda 
kuwahudumia wengine. 

Mshairi Mehmet Akif anaelezea dawa inayoweza kutibu mata- 
tizo ya mwanadamu: 

Kwa kuchota muongozo wa moja kwa moja kutoka kwenye 
Qur’an, 

Tunaweza kuzifundisha zama hizi kuijua thamani ya UisT 
amu... 

Mola wetu! Tunakuomba utulinde dhidi ya mateso ya wale 
wanaouchukua uchafu kuwa ndiyo furaha, kwa sababu ya kukosa 
furaha ya kweli itokayo katika Qur’an! Tujaalie fursa ya kuzihesa- 
bu nafsi zetu kabla hujatuhesabu siku ya Kiyama na utujaalie kuwa 
waja wenye nyoyo zenye ukomavu! Tulinde tusiyafanyie israfu 
na kuyapoteza maisha yetu ya milele kwa tamaa zetu za mpito na 
ujinga wetu katika dunia hii! 


Amiin... 






SURA YA 15 


^srcfu - ^ 

OSuaika maaJili 



Mola wetu ametuagiza tuyapangilie maisha yetu kulin- 
gana na kanuni njema za kimaadili, kwamba tuishi na nyoyo 
zenye kuitambua hadhi ya kuwa wanadamu. Mwenyezi Mungu 
Mtukufu ametupambanua sisi na viumbe wengine kwa maadili 
mema yenye kusifika, kwa sababu kwa upande wa viumbe wen- 
gine, tafakuriya kimaadili nijambo lisilowezekana. 

Maisha ya kidini bila uendelezaji wa maadili ni jambo 
lisilowezekana kabisa. Kuwa na imani bila kuiwekea ulinzi wa 
tunu za kimaadili ni kama kuwasha mshumaa katika upepo 
bila kuulinda kwa kioo. Imani hiyo isiyolindwa daima itakuwa 
katika hatari kubwa kabisa mbele ya matamanio ya kidunia na 
vishawishi vya Shetani. 









SURA YA 15 


ISRAFU- 4 
Katika maadili 


Tunu za kimaadili ni sifa njema za kitabia ambazo Mwenyezi 
Mungu anazikubali na anapenda kuziona katika matendo yetu. Ni 
miongoni mwa zawadi zenye tbamani kubwa kabisa ambazo mwa- 
nadamu amejaaliwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Haditb moja 
ya Mtukufu Mtume (^) inasema, “Jipambeni kwa sifa za Mwe- 
nyezi Mungu.” (Munawi, at-Ta"arif, uk.564) Hivyo tabia njema 
kielelezo cba sifa nzuri za Mwenyezi Mungu. 

Kwa muktadba buu, kuwa na tabia njema ni dbima yetu kama 
waja, na ni miongoni mwa alama kubwa kabisa zinazoonesba 
ukaribu wetu kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Tabia njema buten- 
geneza na kuonesba badbi na daraja kubwa kabisa ya wanadamu. 
Ndiyo maana kusbugbulika na tabia njema ni sifa inayomtofautisba 
mwanadamu na viumbe wengine wote. 


Binadamu kamili buonesba mifano safi ya usanifu wa Mwe- 
nyezi Mungu katika ulimwengu buu wa majaribu. Mtu buyo busi- 
mama kwenye kilele cba uumbaji. Mwanadamu ambaye ni kiumbe 
wa aina yake mwenye vilele visivyofikika na vina visivyopimika, 

- 





REHMA YA AJABU 


anaweza kuilinda thamani yake ya juu ndani ya ulimwengu kwa 
kujitoa kwa dhati kuwa mja anayeangazwa na tunu za kimaadili. 

Moyo ni hahasha amhayo ndani yake tunu za tahia njema 
zimetunzwa. Umeumhwa na kujaaliwa uwezo wa kufikia hatua ya 
kuwa kioo kinachotazamwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kwa 
kuwa na uwezo huo, ni jamho la kusikitisha sana kama watu wana- 
tumia uhai wao wote wakiyatafuta matamanio ya mpito na kuacha 
kuzipa nyoyo zao num wa maadili. Safari yao hiyo huishia kuisaliti 
hadhi ya mwanadamu inayomstahiki mja wa Mwenyezi Mungu. 
Watu hao hupoteza daraja ya juu waliyochaguliwa na Mola wao. 
Hii ina maana kwamha japokuwa mwanadamu ameumhwa katika 
umhile hora kahisa kuliko viumhe wengine wote, na Mwenyezi 
Mungu akampa daraja tukufu, hado watu wanaweza kuitumia 
vihaya na kuipoteza kahisa nafasi hiyo. 

Lengo la elimu ya maadili ni kutusaidia kufikia nafasi yetu, 
yaani mwanadamu kamili, kwa kuendelea kutukumhusha kwamha 
muda wote tunaangaliwa na Mwenyezi Mungu na pia kwa kututa- 
kasa dhidi ya sifa chafu. Inalenga kupandikiza sifa tukufu ndani 
ya nyoyo za watu, kama vile usafi, utamhuzi, wema, ukarimu, 
staha na huruma, ili ziweze kustawi ndani maumhilie yetu ya asili. 
Kwa muktadha huu, maadili ni kiungo cha lazima cha imani na 
dini; ndiyo moyo na msingi wake. Kwa kuutamhua ukweli huu, 
kiongozi wetu Mtukufu Mtume (^), amhaye Mwenyezi Mungu 
amemuelezea kuwa alitumwa kuwa rehma kwa walimwengu, yeye 
mwenye anaielezea kazi yake kuwa: “Nimetumwa kuja kukamili- 
sha tahia njema.” (Muwatta’, Husn al-Khulq, 8) 

Kwa hali hiyo, Maisha ya kidini hila uendelezaji wa maadili ni 
jamho lisilowezekana kahisa. Kuwa na imani hila kuiwekea ulinzi 
wa tunu za kimaadili ni kama kuwasha mshumaa katika upepo hila 
kuulinda kwa kioo. Imani hiyo isiyolindwa daima itakuwa katika 





ISRAFU - 4 


hatari kubwa kabisa mbele ya matamanio ya kidunia na vishawishi 
vya Shetani. 

Tunu za kimaadili huilinda dini na imani yetu kama ngao ya 
kiroho. Mtume wetu (^), fakhari ya ulimwengu, anasema, “Jibril 
aliniambia kuwa Mwenyezi Mungu anasema: ‘Dini hii ni dini nili- 
yoichagua kwa ajili Yangu. Kwa dini hii, ukarimu na wema ni vitu 
muhimu zaidi. Kwa muda wa maisha yako kama Muislamu, iinue 
dini hii kwa vitu hivi viwili!” (Haythami, VIII, 20; Ali- al-Muttaqi, 
Kanz, VI, 392) 

Huo ndio umuhimu wa tabia njema kwenye dini yetu. Maisha 
yasiyoongozwa na tunu za kimaadili hujiharibu na kuiharibu dini. 
Lakini wale ambao nyoyo zao zina fungu katika maadili huifikia 
furaha inayotokana na kuonja ladha na utamu wa kweli wa imani. 
Ufuatao ni mfano wa jinsi tabia njema inavyokuwa kama daraja la 
kiroho kwa mwanadamu. 


Kuna swahaba aitwaye Hakim ibn Hizam ambaye alijitahidi 
sana kuwa na tabia njema. Alikuwa ndugu wa bibi Khadijah (^). 
Hakim alikuwa mkarimu na mwenye huruma mno, na alikuwa 
akipenda kuwasaidia watu wengine. Wakati huo, katika zama za 
Jahiliya, ilikuwa ni ada na desturi kuwazika watoto wa kike 
wakiwa hai. Hakim alikuwa akiwanunua watoto hao ili kuwalinda 
wasiuawe. Siku moja alimuuliza Mtukufu Mtume (^): “Ewe 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu! Katika kipindi cha kabla ya Uisl- 
amu nilifanya matendo mema, kama vile kutoa sadaka, kuwaacha 
huru watumwa na kuwatembelea jamaa. Je, nitapata thawabu kwa 
matendo hayo?” 


Mtukufu Mtume (M) akajibu: “Matendo mema uliyoyafanya 
hapo zamani ndiyo sababu ya kupata heshima ya kuingia katika 
Uislamu!” (Bukhan, Zakah, 24; Muslim, Iman, I94-I96) 

- 








REHMA YA AJABU 


Kuna mifano mingine mingi inayoonesha uhusiano mkuh- 
wa haina ya tahia njema na imani. Tunakumhuka wachawi wa 
Fir’auni, aliyedai kuwa ni Mungu, walipoletwa kuja kushindana 
na Musa (8^1). Kahla ya mashidani hayo, wachawi hawakuwa na 
wazo la kumuamini Mwenyezi Mungu Mtukufu. Lakini waliha- 
hatika kupata fungu katika siri ya tahia njema kuwa ndio ufunguo 
wa imani. Walikuwa na adahu kwa kuanza kuonesha ufundi wao 
wakati wa kushindana na Musa. Hili litakuwa lilimfurahisha Mwe- 
nyezi Mungu, kwa sahahu wakati huo walianza kuegemea upande 
wa Nahii huyo. Na haadaye, haada ya kushuhudia miujiza, nyoyo 
zao zilitoa mwangwi wa hali ya juu uliofanya wapate heshima ya 
kuwa waumini - imani imara mno kiasi kwamha walikuwa tayari 
kuyatoa maisha yao kwa ajili yake. 

Fir’auni na wapamhe wake nao pia waliishuhudia miujiza 
iliyowafanya hao wachawi kuamini. Lakini miujiza hiyo hiyo ili- 
wafanya wapamhe wa Fir’auni kung’ang’ania msimamo wao wa 
kumkana Mwenyezi Mungu. Mwishowe, Fir’auni aliwaua kikatili 
wachawi waliomumini Musa, na hivyo wakafikia daraja ya kufa 
kishahidi. Vilevile walipata neema nyingine kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu, kwa maana kisa chao kimetajwa ndani ya Qur’an Tukufu 
na hivyo wataendelea kuwa kumhukumhu tukufu kwa waumini 
wote mpaka Siku ya Kiyama. 

Kwa hiyo, manufaa ya kiroho yatokanayo na tunu za kimaadili 
kama vile wema, umaridadi, usafi wa moyo, ukarimu na huruma 
hupata kuonekana wazi. Tahia njema ni jamho muhimu sana katika 
kukuhaliwa na Mwenyezi Mungu kiasi kwamha huwasaidia wale 
wenye nayo kupata imani, amhayo ndiyo neema yenye thamani 
zaidi kuliko zote. Fikiria jinsi uendelezaji wa tahia njema una- 
vyoweza kuwasaidia wale wenye imani kukwea kwenye kilele cha 
juu cha kiroho! 






ISRAFU - 4 


Kwa upande mwingine, tabia za kifasiki hupelekea kuziharibu 
jamii na kuibua masaibu mengi mazito na kisha hasara kubwa 
huko Akhera. Maisha ya amani ya mtu mmoja mmoja na jamii kwa 
ujumla yatawezekana tu kwa kuvilea vizazi vya baadaye katika 
maadili mema. Tunahitaji kizazi chenye Uchamungu kinachoipen- 
da nchi yao na kina umaridadi na usafi wa moyo. Kama asemavyo 
Muhammad Iqbal: “Waislamu wana dhima kwa njia ambayo dunia 
inapitia sasa.” 

Kwa muktadha huu, Mola wetu ametukataza tusiwafuate wale 
wanaoangukia katika wendawazimu wa israfu kwa kuvuka mipaka 
ya tabia njema. 

“Wala msit’ii amri za walio pindukia mipaka, ambao wana- 
fanya ufisadi katika nchi, wala hawatengenezi.” (ash-Shu’ara, 
26:151-152) 

Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Kwa hakika wale wanao penda uenee uchafu kwa walio 
amini, watapata adhabu chungu katika dunia na Akhera. Na Mwe- 
nyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. ” (an-Nur, 24:19) 

Ukosefu wa haya/soni na adabu, ambayo ni miongoni mwa 
tunu muhimu mno za kimaadili, ni matukeo ya udhaifu wa imani 
na mmommonyoko wa kidini. Mtukufu Mtume (^) alielezea uhu- 
siano uliopo kati ya tunu za kimaadili na imani pale aliposema 
kuwa “Haya ni sehemu ya imani.” (BukhM, Iman, 3) Basi, wale 
wanaohamasisha kushuka kwa maadili, kama vile kuenea kwa hali 
ya utovu wa haya na uchafu katika jamii, huwa wamefanya kosa 
hatari sana dhidi ya imani ya jamii hiyo. Kwa hakika, lengo la 
kwanza la dini yoyote ya kweli ni kueneza imani ya Mungu mmoja 
duniani kote, na lengo la pili ni kutengeneza muundo wa kijamii 
unaoundwa na maadili mema. 





REHMA YA AJABU 


Historia ya dunia imeshuhudia matukio mengi amhapo adhahu 
ya Mwenyezi Mungu iliwashukia wale amhao hawakuziheshimu 
tunu za kimaadili na wakapindukia mipaka. Hivyo, historia ime- 
jaa mafunzo kwa wale wenye kuzingatia. Inatosha kujifunza kwa 
kusafiri duniani kutafuta ishara hizo zenye mazingatio. Mwenyezi 
Mungu anasema ndani ya Qur’an Tukufu: 

“Je! Hawatembei katika ardhi ili wapate kuwa na nyoyo zao 
za kuzingatia, au masikio ya kushikilia? Kwani hakika si macho 
yanayo pofuka, lakini zinazo pofuka ni nyoyo ziUomo vifuani. ” 
(Hajj, 22:46) 

Jamii inapoangukia katika wazimu wa israfu kwa kupindukia 
mipaka yao wenyewe ya tunu za kimaadili, ni moja ya alama za 
ujio wa Siku ya Hukumu, amhayo ni maangamizi ya dunia nzima. 
Hicho ni kiwango cha hatari kinachoamhatana na israfu ya tahia ya 
mwanadamu. Kuna hadith nyingi za Mtukufu Mtume (^) zinazo- 
tueleza kuhusu utovu wa maadili na kupindukia mipaka amhako 
kutatokea wakati Siku ya Hukumu itakapokuwa ikikarihia. Ifua- 
tayo ni mifano michache tu: 

“Zitakuja zama amhazo juhudi na nguvu zote za watu zitaele- 
kezwa kwenye matumho yao. Mtu mtukufu ataangaaliwa kwa 
msingi na kigezo cha mali. Wanawake ndio watakaokuwa qihla cha 
swala zao, na pesa ndiyo itakayokuwa dini yao. Tahadharini! Hao 
ndiyo viumhe hatari kahisa. Hawatakuwa na nafasi mhele ya Mwe- 
nyezi Mungu.” (Ali al-Muttaqi, Kanzu’lUmmal, XI, 192/31186) 

“Zitakuja zama ambazo watu hawatajali kama chumo lao ni la 
halali au la haramu.” (BukhM, Buyu’, 7) 

“Zitakuja zama ambazo wale watakaosema ukweli watakatali- 
wa na wale watakaosema uongo watakubaliwa. Wale wenye kua- 
minika wataonekana kuwa wahaini, na wahaini watakuwa wenye 
kuaminika. Watu watatoa ushuhuda bila kuitwa, kutoa viapo bila 

- 






ISRAFU - 4 


kutakiwa kufanya hivyo.” (Tabaram, XXIII, 314) 

“Zitakuja zama ambazo watu wataacha kutekeleza dhima yao 
ya kuamrisha mema na kukataza mabaya.” (Haythami, Majma'az- 
Zawa’id, VII, 280) Kwa maana kwamba hawatahamasisha maten- 
do mema na kukataza matendo mabaya. 

Na siku moja Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) alisema: 
“Zitakuja zama ambazo nyoyo za waumini zitayeyuka kama chum- 
vi inavyoyeyuka ndani ya maji!” 

Wakauliza, “Kwa nini ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu?” 

Akajibu: “Kwa sababu hawataweza kuondosha uovu wanao- 
kutana nao.” (Ali a-Muttaqi, Kanz, III, 686/8463) 

Abdullah ibn Umar (4®) anasimulia: 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu alitugeukia na kusema: “Enyi 
Muhajiruun (Waislamu waliohama kutoka Makka)! Kuna mambo 
matano ambayo ninamuomba Mwenyezi Mungu yasiwapate. 
Mambo hayo ni: 

1. “Zinaa ikienea katika jamii kiasi cha kufanywa waziwazi, 
maradhi mbalimbali kama vile tauni, na mengine ambayo hayaku- 
wahi kushuhudiwa kabla, yataenea baina watu hao.” (Kwa maoni 
yangu, maradhi kama Ukimwi yanaweza kuwa yanathibitisha onyo 
hili lililotolewa na Mjumbe wa Mwenyezi Mungu.) 

2. “Pindi watu watakapofanya upunjaji katika vipimo vya 
biashara zao watakumbwa na njaa, kupoteza maisha, na dhulma 
kutoka kwa watawala wao. 

3. “Watu watakapoacha kulipa Zaka ya mali zao watany- 
imwa mvua. Kama si kwa sababu ya wanyama, Mwenyezi Mungu 
asingewapa hata tone moja la mvua. 





REHMA YA AJABU 


4. “Watu hao watakapoacha kutekeleza ahadi zao kwa Mwe- 
nyezi Mungu na kuacha kufuata mwenendo wa Mtume Wake wata- 
tumiwa maadui wa nje watakaozitwaa mali zao. 

5. “Pindi viongozi watakapoacha kufuata muongozo wa 
Qur’an wakajichagulia wanayopenda, Mwenyezi Mungu atawaad- 
hihu kwa adhahu itokayo miongoni mwao wenyewe.” (Ihn Maja, 
Fitan, 22; Hakim, IV, 583/8623) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu ametoa maonyo mengi ndani ya 
Qur’an Tukufu ili tusiangukie katika hali hizo. Pia ametukumhusha 
kwamha hatujaachwa tu, hali muda wote tunaangaliwa: 

“Hatamki neno ila karibu yake yupo mwangalizi tayari. ” 
(Qaf, 50:18) 

Hivyo hasi Mwenyezi Mungu anatutaka tuwe macho na tuc- 
hunge mipaka ya Mwenyezi Mungu katika tahia zetu. Anataka 
tuache kupindukia mipaka, tuache ushenzi, kufanya kupita zaidi 
ya kiasi na chini zaidi ya kiasi, tuache kujishughulisha na mamho 
yasiyokuwa na faida yatakayoyaharihu maisha yetu... 

Kuna aya nyingi ndani ya Qur’an Tukufu zinazotuagiza kuwa 
na kiasi katika matendo yetu na kutuusia kuwa na rasilimali za 
maadili mema. Ifuatayo ni haadhi ya mifano: 

“.. .Na ambao hujiepusha na mambo ya upuuzi. ■ ■ ” (Mu’minun, 23:3) 

“Na ushike mwendo wa katikati, na teremsha sauti yako. 
Hakika katika sauti mbaya zote bila ya shaka iliyo zidi ni sauti ya 
punda. ” (Luqman, 31:19) 

Kwa hakika ufidhuli ni miongoni mwa mamho amhayo hum- 
pelekea mwanadamu kupoteza tahia njema. Ufidhuli hutokana 
kuzitelekeza sifa njema za kimaadili kama vile utamhuzi na wema. 
Ni kama kuyakana maumhile ya mwanadamu, kuyaacha yale 





ISRAFU - 4 


yanayotufanya tuwe wanadamu, kama mfano wa punda aliyetajwa 
ndani ya Qur’an Tukufu unavyoonesha. 

Adabu ya maongezi inayomfaa mwanadamu ni kutumia mseD 
mo wa Qur’an, qawl layyin: lugha laini. (Taha, 20:44) Mwenyezi 
Mungu Mtukufu alipomtuma Nabii Musa (8SS0 kwenda kwa 
Fir’auni alimwambia atumie kauli laini. Na Mola wetu anasema: 

“Waambie waja wangu waseme maneno mazuri, maana 
Shet’ani huchochea ugomvi baina yao. Hakika Shet’ani ni adui 
aliye dhaahiri kwa mwanaadamu. ’’ (Isra’, 17:53) 

Kwa maana hiyo, Mwenyezi Mungu anatukumbusha kuc- 
hunga kanuni za adabu wakati wa kuzungumza na watu. Katika aya 
nyingine, Mwenyezi Mungu anaelezea moja wapo ya kanuni hizo, 
japokuwa anamwambia Mtukufu Mtume (^): 

“Basi ni kwa sababu ya rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu 
ndio umekuwa laini kwao. Na lau ungeli kuwa mkali, mwenye moyo 
mgumu, bila ya shaka wangeli kukimbia. ’’ (Al-Imran, 3:159) 

Kwa upande mwingine, muumini anatakiwa kuwa na mwendo 
wa katikati katika maadili yake kama ilivyo katika mambo men- 
gine. Mwenendo huwa mzuri pale unapokuwa wa katikati, na 
huwa mbaya pale unapopindukia au unaposhuka chini zaidi katika 
utekelezaji. 

Kwa mfano, unyenyekevu ni jambo zuri. Lakini mtu akizidi- 
sha katika kuonesha unyenyekevu hubadilika na kuwa majisifu. Hii 
ni kupindukia mpaka katika kuonesha unyenyekevu. 

Kuna watu ambao hutaka kuwaonesha watu wengine kuwa 
wana unyenyekevu: moja kwa moja haya ni majisifu. Ni unafiki 
kutumia maadili kwa ajili ya kutaka kitu fulani. Kwa hakika ni 
unafiki wa wazi kujionesha kuwa una unyenyekevu na ni jambo 





REHMA YA AJABU 


linalopingana na maadili. Kwa mfano, angalia maneno haya: 
“Huwa natumia muda wa siku tatu pekee kuisoma Qur’an yote.” 
“Niliweza kujenga msikiti mmoja tu kwa sababu ya umaskini” au 
“niliwapa chakula watu kadhaa wa kadhaa.” Yote haya ni maneno 
yanayoonesha unafiki na ufakhari chini ya kivuli cha unyenyekevu. 
Pia kujinyenyekeza mbele ya mtu mwenye kiburi asiyestahili 
kuoneshwa heshima, kiasi kwamba unajifedhehesha, nayo ni aina 
nyingine ya matumizi mabaya ya unyenyekevu. 

Kujiweka mbali sana na watu kwa ajili ya kulinda heshima 
yako na ukaribu uliopitiliza katika uhusiano wa kibinaadamu na 
urafiki, hususan katika maisha ya familia, ni israfu katika ukaribu. 
Hali zote mbili zinaweza kuwa na hasara. Kuna kiwango ambacho 
pia kinatakiwa kuchungwa wakati wa kuwasaidia wengine. Kutoa 
msaada kupita kiasi na kutoa kidogo kupita kiasi vinatakiwa kue- 
pukwa kama tunataka kujizuia na israfu. 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) alikuwa makini sana 
kuhusu suala la heshima na hadhi ya mwanadamu. Anasema: 
“Yeyote miongoni mwenu asiwaite wale walio chini ya mamlaka 
yake “mtumwa wangu” au “kijakazi wangu.” Nyote ni waja wa 
Mwenyezi Mungu. Wake zenu pia ni waja wa Mwenyezi Mungu. 
Mnapowaita watu katika familia yenu, tumieni maneno kama 
vile “mwanangu,” “binti yangu” au “mpendwa wangu.” (Muslim, 
Alfadh, 13) 

Hata hivyo pia, Mtukufu Mtume (^) anatuambia tuzungumze 
na watu waharibifu, ambao wameufisidi ulimwengu kwan yoyo 
zao na kustahiki adhabu ya Mwenyezi Mungu, kulingana na hadhi 
yao. “Usimuite mnafiki “bwana”. Kwa maana ukimchukulia kama 
mheshimiwa, utaghadhibikiwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu.” 
(Abu Dawud, Adab, 83; Ahmad b. Hanbal, V.346) 

Hivyo ni wazi kuwa kutumia mienendo ya kimaadili kama 

- 






ISRAFU - 4 


vile unyenyekevu na staha katika hali moja tu, hila kuangalia 
mazingira, ni kama kuvaa miwani ya macho hila kuangalia maele- 
kezo ya daktari. Huu ni uhadhirifu katika maadili. Kwa hakika, 
maadili yanatutaka kuyakuhali matendo yanayostahiki kukuhaliwa, 
kuyakataa matendo yanayostahiki kukataliwa, na kuamiliana na 
watu kulingana na nafasi zao. Jamho la muhimu ni kuchunga miza- 
nia ya Mwenyezi Mungu na kufuata njia ya katikati katika masuala 
ya kimaadili kama tunavyopaswa kufanya katika masuala mengine. 
Hapo ndipo tutakapoweza kuonesha tahia na sifa za Muislamu 
mwenye ukomavu. 

Mtume wetu (^) alizitekeleza tunu za maadili ya Kiislamu 
katika maisha yake kwa namna nzuri iliyojaa staha na utamhuzi. 
Kwa kutumia shakhsia yake tukufu na tahia yake ya mfano aliulea 
umma wake katika namna nzuri na maridhawa. Kwa mfano, Mtu- 
kufu Mtume (^) hakuwa akizungumzia makosa ya watu waziwazi. 
Badala yake, katika mkusanyiko wa hadhara alikuwa akisema, 
“Nina nini leo, mhona naona hili na hili?” (BukhM, Manaqih 25; 
Muslim, Salat 119) Alikuwa akikosoa jamho kana kwamha macho 
yake ndiyo yaliyokuwa yanakosea kuliona. 

Ufuatao ni mfano mwingine wa njia aliyoitumia kwa umakini 
katika malezi. Siku moja wakati wa chakula, Mtukufu Mtume (^) 
alihaini kuwa kuna mtu aliyekuwa ametoa hewa chafu. Akasema, 
“Wale waliokula nyama ya ngamia wanapaswa kuchukua wudhu 
upya!” Hivyo hakumtaja mtu mmoja. Tendo lisilopendeza likawa 
jamho lisilofaa, kwa kuwa aliwataka Maswahaha wote walioku- 
wepo kutawadha upya.'*” 

40. Ni jambo lenye kuvutia kwamba madhehebu kongwe ya kifiqhi ya Zahiri 
waliichukulia hadith hii kumaanisha kuwa ulazi wa nyama ya ngamia hutengua 
wudhu! Inaonekana kuwa wanazuoni hao hawakuelewa hekma iliyokuwa 

nyuma ya maneno hayo ya Mtukufu Mtume (^). 






REHMA YA AJABU 


Hakika viwango vya maadili ya Mtukufu Mtume (^) daima 
vilionesha huruma, umakini, usafi na upole. Ndiyo maana alikuwa 
mpole sana kwa Mabedui waliokuwa wakija kutoka jangwani. 
Walikuwa wakimuita kwa sauti ya juu, “Muhammad! Muham- 
mad!” Lakini alikuwa akiwaitikia kwa upole, “Karibu tafadhali. 
Ungependa kuuliza nini?” (Muslim, Nuzur, 8; Abu DawM, Ayman, 21/3316) 

Tunatakiwa kuwa kama yeye, tuangalie viwango vya uelewa 
wa watu pale tunapowaelekeza jambo na kujaribu kuwarekebisha. 
Pia tunapaswa kuangalia mifano mingine ya Mtukufu Mtume (M) 
katika adabu na maadili mema. 

Wakato wa kutoa sadaka ni muhimu mno kuchunga adabu 
za kutoa. Hili ni jambo muhimu sana linaloonesha tabia njema. 
Kujiingiza katika matendo mabaya kama vile kuwakumbusha watu 
msaada wetu tuliowapa, kuwafanya watulipe fadhila, kuzivunja 
nyoyo zao, kuwaonesha kiburi...yote haya hutufanya tukose tha- 
wabu za matendo yetu na hivyo hupotelea hewani. Mababu zetu 
walikuwa waangalifu sana wasije kupoteza thawabu za amali zao 
njema kwa njia hii. 

Mababu zetu wa Kiuthmaniya walikuwa makini sana kutozi- 
vunja nyoyo za walemavu. Walikuwa wakiwaita kwa kusema, 
“Enyi waheshimiwa!” Kamwe hawakuuchukulia ulemavu kuwa ni 
adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu (kama ilivyokuwa ikiamini- 
wa na watu wa Ulaya wakati huo), bali waliuchukulia ulemavu 
kama mtihani kwa wale wenye uwezo, ili kuwaangalia kama wata- 
wasaidia. Vilevile mababu zetu waliwasaidia watu wenye ukoma 
pindi jamii ilipowafukuza. Waliwajengea makazi maalumu yaliyo- 
julikana kama Miskinler Tekkesi (makazi ya maskini). 

Vilevile walianzisha taasisi mbalimbali kulinda heshima ya 
wazee wasiokuwa na ndugu, kwa sababu ya staha na heshima 





ISRAFU - 4 


yao watu hao walishindwa kukidhi mahitaji yao wakiwa pamoja 
na watu wengine. Baadhi ya taasisi ziliwapatia wazee wa kike 
sufu/ pamha iliyochamhuliwa ili waweze kutengenezea nyuzi na 
vitamhaa. Kisha taasisi hizo huzinunua kazi za wanawake hao kwa 
hei ya juu, ili wanawake hao waweze kukidhi mahitaji yao kwa 
kipato cha mikono yao. 

Mahahu zetu pia walitengeneza masanduku maalumu na kuy- 
aweka msikitini amhapo watu walikuwa wakiweka au kuchukua 
pesa, kiasi kwamha hakuna anayejua mtoaji na mchukuaji. 

Wakati wa usiki walikuwa wakiwapelekea masikini chakula 
katika vyomho vilivyofungwa, ili hisia za maskini zisiumizwe kwa 
kujulikana na watu. 

Bezmialem Valide Sultan alianzisha taasisi maalumu kwa ajili 
ya kulipa fidia za vyomho au mali inayoharihiwa na wafanyakazi 
wa ndani kwa hahati mhaya. Alitaka kulinda heshima ya wafan- 
yakazi wa ndani amhao walikuwa wakifanya kazi kwa watu wenye 
ufedhuli na utovu wa maadili. 

Kwa hakika, Mwenyezi Mungu Mtukufu hakuhali mja Wake 
kufedheheshwa na kudhalilishwa. Nyoyo, amhazo hutazamwa na 
Mwenyezi Mungu, hazipaswi kuumizwa. Mahahu zetu walilijua 
hili vizuri sana. Adahu, umaridadi, ulaini na utamhuzi walioutu- 
mia kuitekeleza misingi ya maadili ya Uislamu ni mfano mwema 
amhao wametuonesha. 


0 

Mola wetu ametuagiza tuyapangilie maisha yetu kulingana 
na kanuni njema za kimaadili, kwamha tuishi na nyoyo zenye 
kuitamhua hadhi ya kuwa wanadamu. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
ametupamhanua sisi na viumhe wengine kwa maadili mema yenye 
kusifika, kwa sahahu kwa upande wa viumhe wengine, tafakuri ya 

- 






REHMA YA AJABU 


kimaadili ni jambo lisilowezekana. 

Kwa hali hiyo, kuipoteza sifa inayotupambanua kama wan- 
adamu na kuishi kama wanyama, au chini kabisa ya wanyama, ni 
hasara kubwa kwa heshima ya ubinaadamu na ni wazimu wenye 
kutisha kwa israfu na ubadhirifu. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu atulinde dhidi ya shari zote na 
israfu inayoweza kuyapoteza maisha yetu ya Akhera. Tunamuomba 
atujaalie nyoyo zilizobarikiwa kwa dua hizi zilizotoka katika 
kinywa adhimu cha Mjumbe wa Mwenyezi Mungu: “Mola wangu! 
Ipambe tabia yangu ya ndani kama ulivyonipamba kwa tabia ya 
nje! “Mola wangu! Niongozo ili nipate tabia njema! Hakika Wewe 
ndiwe uwezaye kuniongoza!”'*' 

Amin... 





41. 


Ibn Hajar, Fath al—Bart, X, 456. 






SURA YA 16 


^src^u - S 

OS^ika S^iifakuri 



Tafakuri ya kweli hutokea pindi akili na moyo, vilivyoan- 
gaziwa na ufunuo, vinapoungana. 

Marafiki wa Mwenyezi Mungu huyatafakari maajabu ya 
usanifu wa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu kama mtu ana- 
vyochungulia ndani ya kisima. Hutoka huko na kuelekea kwenye 
himaya ya ulimwengu wa moyo. Maneno hayawezi kuielezea hali 
ya moyo unaotambua na kuona; ndimi haziwezi kuifafanua. Wale 
wanaoyatazama maumbile ya ulimwengu kwa hisia kuu ya moyo 
hupata ladhaya rahaya maajabu yanayopatikana katika usanifu 
huo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 











SURA YA 16 


ISRAFU - 5 

Katika Tafakuri 


Mwenyezi Mungu Mtukufu alimpa mwanadamu sifa maalumu 
kama vile akili, mantiki na uwezo wa kutafakari. Alimuinua mwa- 
nadamu juu ya viumbe wote. Qur’an Tukufu hukielezea kila kitu 
kwa mifano, na imeweka wazi kuwa inazungumza na wale wenye 
akili tu. Daima Mwenyezi Mungu anawataka waja wake kujishu- 
ghulisha na tafakuri, kuvitazama vitu vyote kwa jicho litakalowa- 
fanya wapate hekma, na kuchukua mafunzo kutoka humo. Ndiyo 
maana katika aya nyingi za Qur’an Tukufu, Mwenyezi Mungu ana- 
tuita kwenye tafakuri kwa kusema, “Je hamfikiri?”, “...ili mpate 
kutafakari,” “...huwenda mkatafakari,” “Tazameni!” 

Qur’an Tukufu inaonesha kuwa akili iliyoongozwa na wahyi 
(ufunuo), ni kitovu sahihi cha tafakuri, na inawaita wanadamu kwa 
kusema “Enyi wenye akili!” Ndiyo maana watu wenye akili ambao 
wanataka kuishi kulingana na heshima na hadhi ya mwanadamu 
wanapaswa kuingia katika ulimwengu wa tafakuri ulioangazwa na 
nuru ya Qur’an Tukufu. 


Waislamu tusingeweza kugundua siri nyingi kwa akili, kama 
Uislamu ungetuonesha anga ya tafakuru. Mbaya zaidi, huwenda 
tungezitumia akili zetu katika kutafuta matamanio ya kidunia tu. 







REHMA YA AJABU 


Ili kuzilinda nafsi zetu dliidi ya janga hilo, tunahitaji muongozo 
na maonyo ya Qur’an Tukufu na Sunna za Mtume (^). Vitu hivi 
viwili ndio muongozo pekee unaoweza kuipeleka tafakuri kwenye 
muelekeo sahihi, na ndio muongozo unaoweza kuielezea misingi 
ya maisha kuafikiana na njia iliyonyooka. 

Tafakuri ni miongoni mwa ihada muhimu mno. Ili kuishi 
kama waja wa Mwenyezi Mungu, tunapaswa kuzitafuta hekma na 
siri za ulimwengu na kuyaduru matukio yanayotokea ndani yake. 
Ili tufikie lengo hilo, tunapaswa kuzizamisha nyoyo zetu ndani 
ya tafakuri. Litakuwa jamho hora na lenye matumaini iwapo kila 
Muumini atajarihu kuyapatanisha mawazo yote yaliyomo akilini 
mwake na radhi za Mwenyezi Mungu, kuzipatanisha hisia zake 
zilizopo moyoni - hata pumzi anayoivuta au kuitoa - ni ridhaa ya 
Mwenyezi Mungu. Kwa sahahu Mwenyezi Mungu Mtukufu alitu- 
umha ili tumuahudu na kumtumikia. Kitu chochote kinachopingana 
na asili ya uwepo wetu kitaangukia katika fungu la israfu. 

Akili, amhayo ni mojawapo ya neema za kushangaza sana 
alizopewa mwanadamu, peke yake haitoshi kuwaongoza watu 
kwenye ukweli. Thamani ya tafakuri ya mwanadamu inategemea 
utendanji kazi wa pamoja haina ya akili na moyo. Akili pekee 
inaweza kutosha tu kwa masuala ya kidunia na kutafuta manufaa 
hinafsi. Lakini ili tuwe na ukomavu katika imani, moyo amhao ni 
kitovu cha utamhuzi na hisia, unapaswa kulelewa katika masuala 
ya kiroho, ili uwe muongozo kwa akili. Moyo huitawala akili, na 
tafakuri huitawala dhamira. Hii ina maana kwamha nguvu iliyo 
nyuma ya matendo yote ya sunna ni moyo na utamhuzi uliopan- 
dikizwa ndani ya moyo huo. Hivyo kuhakikisha moyo unalelewa 
kulingana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu ni muhimu zaidi 
kuliko malezi ya vipawa vingine vyote. 

Uwezo wa kutafakari wa mtu amhaye moyo wake umeangaz- 

- 






ISRAFU - 5 


wa kwa nuru ya Qur’an na sunna za Mtukufu Mtume (^) unahitaji 
kuwa wenye kufahamiana na siri husika. 

Akili na moyo vimeumhwa katika namna amhayo huwa- 
ongoza watu kwenye mema na ukweli kwa sharti kwamha view 
vimepata nuru ya muongozo wa Mwenyezi Mungu. Tafakuri ya 
kweli hutokea pindi akili na moyo, vilivyoangaziwa na ufunuo, 
vinapoungana. 

Kujarihu kupata ufumhuzi wa mamho yaliyo nje ya uwezo wa 
akili ni aina ya israfu ya tafakuri. Tumeagizwa kutafakari siri za 
sifa za Mwenyezi Mungu na katika maajahu ya Qur’an, ulimwengu 
na maumhile ya mwanadamu. Lakini, kujarihu kutafakari mamho 
yaliyo nje ya uelewa wa mwanadamu, kama vile asili ya Mwenyezi 
Mungu au siri za qadari, ni matumizi mahaya ya vipawa vyetu vya 
kiakili. Majarihio hayo yameharamishwa na Qur’an Tukufu na 
hadith za Mtukufu Mtume (M)- 

Kama amhavyo kuna kikomo cha mwanga amhao macho 
yanaweza kuuona, na kikomo cha sauti amhayo masikio yanaweza 
kuusikia, vivyo hivyo kuna kikomo cha kiwango cha mamho 
amhayo akili inaweza kuyaelewa. Ndiyo maana akili inahitaji 
kuongozwa na ufunuo. Kama amhavyo ni msiha kutotafakari 
ukweli mhalimhali, vivyo hivyo ni msiha kuipuuza mipaka yetu 
ya kimaumhile na kujarihu kuisukuma akili kwenda nje ya uwezo 
wake. Juhudi hii ni matumizi mahaya ya akili, na inaweza kusa- 
hahisha majuto huko Akhera. 

Mara nyingi akili ya mwanadamu hufanya kazi kwa kush- 
awishiwa na matamanio ya kidunia pamoja na maradhi mhalimhali 
ya moyo kama vile majivuno na kihuri. Akili inapokosa muongozo 
wa moyo salama, hupotoka. Tafakuri inayofanywa katika mazin- 
gira hayo huweza kuwa na hitimisho potofu. Mawlana Jalaluddin 





REHMA YA AJABU 


Rumi (q.s) anasema: “Kama Shetani angekuwa na upendo mkubwa 
kama alivyokuwa na akili kubwa, asingeangukia katika hali ya 
laana aliyonayo sasa hivi.” 

Hivyo akili ipo kimya: yenyewe binafsi haina thamani chanya. 
Lazima iongozwe na hisia kutoka moyoni. Hisia zinazotokea nyoy- 
oni mwetu zikiweza kupata sifa ya kiroho kupitia malezi ya kiroho, 
basi hisia hizo zinaweza kuiongoza akili yetu. 

Kudhibiti hisia ni jambo gumu mno. Lakini, tunawajibika 
kuendelea kufanya juhudi ya kuziweka hisia zetu ziendane na radhi 
za Mwenyezi Mungu. Tunachotakiwa kufanya ni kuingia ndani ya 
tafakuri kwa mujibu wa maagizo ya Qur’an na mfano hai kutoka 
kwa Mtukufu Mtume (^). Anga zinapotanuliwa na tafakuri hiyo, 
kwa huruma ya Mwenyezi Mungu mawazo na hisia zetu zitaenda 
sambamba na radhi Zake. 

Moyo huo huo ambao ni makazi ya hisia, vilevile ni makazi 
ya imani. Imani ni hisia tukufu, kuhisi kwa hali ya juu. Basi, imani 
ni kukiri kwa moyo, sio kukiri kwa akili. Siri za Mwenyezi Mungu 
zilizopo ndani ya ulimwengu zinazoweza tu kugunduliwa na akili 
inayofanya kazi chini ya muongozo wa moyo uliojazwa imani. 
Ndiyo maana jambo muhimu na nyeti kabisa kuhusu dini ni suala la 
imani. Imani haiwezi kuishi mahali palipo na matamanio ya kidu- 
nia. Hata mpasuko mdogo wa kioo huzidi kupanuka, na hatimaye 
kioo chote husambaratika. Katika ulimwengu wa moyo, daima 
tunapaswa kuwa waangalifu kwa mambo yanayoonekana kuwa 
madogo. Hata doa dogo linapotua moyoni hatuna budi kuliondosha 
kabisa. 

Unyenyekevu katika ibada huongeza thawabu za ibada. 
Kughafilika katika ibada hupunguza thawabu. Hata hivyo, mtu aki- 
yatazama tu manufaa yake binafsi, na mpasuko ukatokea ndani ya 
moyo wake, imani yake itakuwa hatarini. Uzembe katika masuala 





ISRAFU - 5 


ya imani, huwapeleka watu kwenye maangamizi. Tunamuomba 
Mwenyezi Mungu atulinde nayo. 

Kuna mifano na matukio mengi juu ya jambo hilo. Qaruun ni 
mfano mzuri. Mwanzo alikuwa mtu mwema. Baada ya Mwenyezi 
Mungu kumjaalia kiwango kikubwa cha utajiri, aliharibika na kuja- 
wa na kiburi. Alianza kuhisi kuwa alizipata mali hizo kwa nguvu 
zake mwenyewe. Alijifakhiri na kujiona kiasi kwamba alijaribu 
kumpinga Musa (8^1). Mwishowe, Mwenyezi Mungu Mtukufu 
alimdidimiza yeye na mali zake ardhini. Hatima yake imeelezewa 
ndani ya Qur’an kama ifuatavyo: 

“Basi tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi; wala 
halikuwepo kundi lolote la kumnusuru kwa Mwenyezi Mungu, wala 
hakuwa miongoni mwa wanao jitetea. ” (Qasas, 28:81) 

Moyo unaopoteza msingi wake wa imani huwa kama kisu 
kinachoteleza pindi mtu anapokata mkate: akizembea kidogo tu 
kinamkata. Kisu kinapotukata, hapo hapo hisia zetu huibuka. 

Moyo wenye hisia ndio kiungo huru zaidi katika mwili. Mwe- 
lekeo wake hubadilika wakati wowote. Mtukufu Mtume (^) ana- 
sema: “Moyo upo mikononi mwa Mwenyezi Mungu Mwingi wa 
Rehma, na huugeuza apendavyo.” Moyo una sehemu ya sifa ya 
Mwenyezi Mungu ya Muongozaji, na pia ina sehemu ya sifa Yake 
ya Mgeuzaji. Hakuna ajuaye wakati gani sifa mojawapo itaitawala 
nyingine. 

Mfano mwingine ni Bal’am ibn Bawrah, ambaye kisa chake 
kimetajwa ndani ya Qur’an Tukufu. Mkondo wake wa kuelekea 
kwenye matamanio ya kidunia uliotokana na nafsi yake ya kihay- 
awani ulimharibu na kumuangamiza. Mwanzo alikuwa miongoni 
mwa waja wema wa Mwenyezi Mungu. Aliweza kuonesha hata 
miujiza mbalimbali, na dua zake zilikuwa zenye kukubaliwa na 





REHMA YA AJABU 


kujibiwa. Lakini matamanio ya nafsi yaliidhibiti akili yake na 
matokeo yake akaangamia. Qur’an inaelezea kisa chake kama 
ifuatavyo: 

“Na wasomee khabari za yule ambaye tulimpa Ishara zetu, 
naye akajivua nazo. Na Shet’ani akamuandama, akawa miongoni 
walio potea. Na tungelitaka tungeli mtukuza kwa hizo Ishara, lakini 
yeye aliushikilia ulimwengu na akafuata pumbao lake. Basi mfano 
wake ni mfano wa mbwa. Ukimhujumu hupumua na kutoa ulimi 
na ukimwacha pia hupumua na kutoa ulimi. Huo ni mfano wa 
kaumu wanao zikanusha Ishara zetu. Basi simulia hadithi, huenda 
wakatafakari.” (A’raf, 7:175-176) 

Kama nilivyosema hapo mwanzo, kujaribu kutumia akili nje 
pasipo muongozo wa wahyi na kwa ajili ya kupata manufaa binafsi 
huwafanya wanadamu kuwa wapumbavu, na huwapeleka kwenye 
mkanganyiko uliotajwa katika aya iliyotangulia. Ndiyo maana 
Mtukufu Mtume (^) alikuwa akiomba kwa kusema: “Mola wangu! 
Usiniache peke yangu hata kwa muda wa mpepeso wa jicho.”''^ 
Maneno haya yanaonesha hali ya kiroho ya muumini wa mfano. 

Kwa hivyo, ili tuweze kuiokoa imani yetu, yatupasa kupitia 
mafunzo ya utambuzi na hisia inayoendelea kutuweka katika hali 
ya hofu na matarajio, na kuiongoza tafakuri yetu ipasavyo. Kama 
tunataka kufa tukiwa na nyoyo zenye imani, yatupasa kuzifanya 
nyoyo zetu kuwa zenye hisia na utambuzi katika maisha yetu yote. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an: 

“Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo 
kumcha; wala msife ila nanyi ni Waislamu. ” (Al-Imran, 3:102) 

Kwa mfano, kama hatupendi na kuchukia kwa ajili ya Mwe- 
nyezi Mungu, tutapenda kitu tunachopaswa kukichukia na kuki- 


42. Jami' as-Saghir, v. I, uk. 58 






ISRAFU - 5 


chukia kitu tunachopaswa kukipenda, na hapo janga la kiroho 
litatusihu. Yatupasa kujifunza kuyapeleka mapenzi na chuki kule 
vinakostahili. Kusuhuhiana na wachamungu humpeleka mtu kwe- 
nye furaha. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur’an Tukufu: 

“Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na kuweni 
pamoja na wakweli. ” (at-Tawhah, 9:119) 

Kwa upande mwingine, kushikamana na adui wa dini ni 
mwanzo wa kukumhwa na janga. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anasema kuhusu jamho hili: 

“...baada ya kutanabahi usikae parnoja na watu madhaa- 
limu. ” (An’am, 6:68) 

Kwa muktadha huo, ili tujiingize katika tafakuri salama, 
hisia zetu zinatakiwa kuangazwa kwa nuru kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. 

Katika aya nyingine, Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: 

“Kwa hakika Sisi tulikadimisha amana kwa mbingu na ardhi 
na milima; na vyote hivyo vikakataa kuichukua na vikaogopa. 
Lakini mwanaadamu akaichukua. Hakika yeye amekuwa dhaalimu 
mjinga. ” (Ahzah, 33:72) 

Kwa kuwa wanadamu tumeshindwa kuutamhua ipasavyo 
uzito wa amana tuliyokahidhiwa, katika aya hii tumepewa sifa 
za dhaluum (dhalimu) na Jahuul (mjinga mno). Maneno haya 
yamekusudiwa kuhainisha umuhimu wa amana hiyo na kuwataka 
watu wazingatie. Ili tuepukane na sifa hizo za dhaluum na Jahuul, 
yatupasa kufanya matendo mema na tuweze kuigeuza elimu yetu 
ya ndani na ya nje kuwa utamhuzi wa moja kwa moja wa uwepo 
wa Mwenyezi Mungu kwa njia ya tafakuri. Katika hili, Mola wetu 
anatueleza katika suratul-Asr kuwa ili wanadamu waweze kuepu- 





REHMA YA AJABU 


kana na hasara lazima wawe na imani, wafanye matendo mema, na 
wausiane kutenda haki na suhira - amhayo ni ihada inayotokana na 
kuihudumia jamii. Akionesha maana ya ndani kahisa ya aya za sura 
hiyo, Imam Shafii anasema, “Kama watu wangeitafakari Suratul- 
Asr na kuchamhua ipasavyo, ingewatosha.” (Ihn Kathir, Tafsiri ya 
Suratul-Asr) 

Ndani ya Qur’an Tukufu, Mola wetu ametufungulia anga pana 
ya tafakuri. Miongoni mwa aya zinazotakiwa kuzingatiwa kuhusu 
hilo ni hii ifuatayo: 

“Ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na 
wakikaa kitako na wakilala, na hufikiri kuumbwa mbingu na ardhi, 
wakisema: Mola wetu MlezH Hukuviumba hivi bure. Subhanaka, 
Umetakasika! Basi tukinge na adhabu ya Moto. ” (Al-Imran, 3:191) 

Maajahu mhalimhali yanayoonesha uwezo wa Mwenyezi 
Mungu katika ulimwengu wa anga (kama vile maajahu ya mhingu 
na ardhi) na ulimwengu wa muda (kama vile mahadiliko ya usiku 
na mchana) - yote haya yanawaita watu wenye akili ya kutafakari 
kumkuruhia zaidi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
anataka tuielewe lugha ya ulimwengu. Katika ulimwengu huo vitu 
vyote huzungumza na wale walio tayari kwa ajili ya kupata nuru ya 
Mwenyezi Mungu. Vitu vyote, kuanzia kwenye chemhe ya atomu 
mpaka kwenye sayari, humkumhusha mwanadamu juu ya utukufu 
na ukuu wa Mwenyezi Mungu. 

Tunapozitafakari siri za utukufu wa Mwenyezi Mungu zinaz- 
opatikana ndani ya ulimwengu, hutupeleka kwenye unyeyekevu 
na hatimaye kutamhua kuwa sisi si cochote. Ukomavu wa muu- 
mini upo katika uelewa wa kwamha yeye ni dhaifu na mnyonge 
mhele ya Mola wake. Kuukuhali ukweli huu - wa kwamha sisi 
si chochote na si lolote mhele ya ukuu na utukufu wa Mwenyezi 
Mungu - ndiko pekee kunakoweza kuyaondosha maradhi hatari ya 
majivuno na kujiona. 





ISRAFU - 5 


Katika hili, Mtukufu Mtume (^) alikuwa akimuomba Mwe- 
nyezi Mungu msamaha, “Mola wangu! Hatuwezi kukujua kama 
unavyostahiki kujulikana...” (Munawi II, 520) 

Nafsi ya mtu ambaye hajaonja unyonge na kukata tamaa ni 
kama farasi mwitu. Fir’auni, Namrudh (aliyemtesa Nabii Ibra- 
himu), Qarun na Haman walikuwa kama hivi. Watu hao walifura- 
hia mateso ya watu wengine. Kwao, vilio vya wanyonge vlikuwa 
kama ala zenye kufurahisha. 

Kwa upande mwingine, mtu akipatwa na maradhi, majanga 
au msiba katika dunia hii, lakini akaweza kupata mazingatio, mau- 
mivu atakayoyapata yatageuka kuwa neema kwake. Kwa sababu 
unapokutana na matatizo, hali ya kukata tamaa na kuhisi kuwa 
si chochote hukuongoza kwenda kwenye staha na unyenyekevu, 
na kukufanya ulie “Ewe Mola wangu!” kutoka ndani ya kina cha 
moyo wako. 

Aidha, watu hufikia kilele cha ukomavu kulinagana na mateso 
wanayopitia na shida wanazokabiliana nazo. Ndiyo maana Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu aliwafanya Mitume Wake pamoja na waja 
wema wapitie misukosuko katika safari zao za kiroho. Misukosuko 
hiyo ikageuka kuwa ishara ya neema za Mwenyezi Mungu, wakai- 
tumia kama njia ya kuzikamilisha hali zao za kiroho. 

Sheikh Sa’di Shirazi anasema: “Kwa wale wenye kutafakari, 
kila jani la kila mti, hata likiwa dogo kiasi gani, huwa kama kitabu 
kikubwa kinachotoa maarifa kuhusu Mwenyezi Mungu (yaani, 
moyo kumtambua Mwenyezi Mungu). Kwa wajinga wasiojit- 
ambua, miti yote duniani huonekana kama haina jani hata moja.” 

Ili viungo vyetu vya fahamu na akili yetu viweze kuzielewa 
siri za Mwenyezi Mungu katika ulimwengu, akili zetu zinapaswa 
kuwatengenezwa kwa tafakuri na moyo wetu unapaswa kuwa na 





REHMA YA AJABU 


kina cha kiroho. Maajahu ya uumhaji wa Mwenyezi Mungu ndani 
ya ulimwengu ni kama ushairi wa kimaanawi usiokuwa na sauti 
wala maneno. Ushairi wa kimaanawi ladha na kina chake huon- 
gezeka kadiri moyo unavyozama ndani yake. 

Marafiki wa Mwenyezi Mungu huyatafakari maajahu ya usa- 
nifu wa Mwenyezi Mungu katika ulimwengu kama mtu anavyo- 
chungulia ndani ya kisima. Hutoka huko na kuelekea kwenye 
himaya ya ulimwengu wa moyo. Maneno hayawezi kuielezea hali 
ya moyo unaotamhua na kuona; ndimi haziwezi kuifafanua. Wale 
wanaoyatazama maumhile ya ulimwengu kwa hisia kuu ya moyo 
hupata ladha ya raha ya maajahu yanayopatikana katika usanifu 
huo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Watu hao huyageuza macho yao kwenye maajahu yanayopa- 
tikana katika tofauti za majani na maua ya mimea, amhayo humea 
katika ardhi moja, lakini matunda yanatofautiana rangi, harufu, 
ladha na umhile. Huwatazama vipepeo, amhao huonesha ruwaza 
ya ajahu katika mhawa zao licha ya umri wao kutozidi wiki mhili 
tu. Huusikiliza ujumhe wa siri unaotangazwa na vitu vyote hivyo 
katika lugha ya maumhile yake. Kwa watu hao, ulimwengu ni 
kitahu kinachotakiwa kusomwa. 

Wakati huo huo, watu wajinga amhao wana vina vifupi vya 
hahari ya akili na moyo, huviangalia vitu kwa upande wa nje. 
Hawajui lulu za kiroho zilizomo ndani ya vina hivyo. Mawlana 
Jalaluddin Rumi anawaelezea kuwa: 





Wale ambao nyoyo zao zimejaa mapenzi ya dunia ni kama 
wawindaji wa vivuli. Mtu anawezaje kumiliki kivuli? Mwindaji 
mmoja mjinga alidhani kivuli cha ndege kuwa ni ndege mwenyewe, 
na akajaribu kukikamata. Hata ndege aliyekuwa akining’inia juu 
ya tawi la mtu alishangazwa na kitendo cha mwindaji huyu mjinga! 





ISRAFU - 5 


Rafiki mmoja wa Mwenyezi Mungu anasema: “Kwa mtu 
mwerevu, huyaona maisha haya kuwa ni fursa ya kuangalia utu- 
kufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa mtu mjinga, maisha haya ni ya 
kukidhi matamanio ya nafsi.” 

Watu wenye moyo huutazama ulimwengu huu kwa lengo 
la mazingatio na kujifunza siri za vitu vyote. Wanatamhua kuwa 
kuna siri katika kila kitu, na hivyo hupata maarifa kutoka ndani 
ya ulimwengu. Wale wajinga husema, “Achana nayo, jitahidi sana 
kufurahia chochote uwezacho: tunakuja hapa duniani mara moja 
tu!” Msimamo kama huo huongeza giza na kutu katika nyoyo zao. 

Mawlana Jalaluddin Rumi anatutaka tuzinduke, tuitafakari 
hali yetu, na tuchunguze hekma ya uwepo wetu ulimwenguni: 

Mtazame mwanadamu kwa hekma! Kwa nini unayaona mata- 
manio ya mwili wako na manufaa binafsi kuwa ni muhimu kama 
milima mikubwa? Kwa nini unamuona mwanadamu mwenye 
tafakuri salama kuwa asiye na umuhimu kama sisimizi? Kwa nini 
unakuwa kipofu na mjinga, Japokuwa unauona ukuu na uwezo wa 
Mwenyezi Mungu katika ulimwengu? Ewe uliye chini kabisa kuliko 
wa chini! Kama ambavyo Jiwe halijui chochote, hujui chochote 
cha tafakuri. Hasara kiasi gani uliyo nayo! Kwa kuwa umepoteza 
tafakuri, umenyimwa neema kubwa kabisa kuliko zote. 

Ni jamho la kusikitisha sana pale neema ya tafakuri inapow- 
ekwa chini ya matamanio ya nafsi. Kuishi hila tafakuri ni ishara 
ya uvivu na ujinga uliopitiliza. Kukosa hisia ni kuufanya moyo 
uwe kipofu na kiziwi, na moyo kutojali mhele ya siri zote hizi za 
Kimungu ni jamho lisilopatana na hadhi ya mwanadamu. Kuuta- 
zama ulimwengu kwa mtazamo wa kijinga na macho na upofu 
wa moyo ni janga kuhwa la kiroho. Hali hii imeelezwa ndani ya 
Our’an Tukufu: 





REHMA YA AJABU 


“Je! Hawatembei katika ardhi ili wapate kuwa na nyoyo zao 
za kuzingatia, au masikio ya kusikilia? Kwani hakika si macho 
yanayo pofuka, lakini zinazo pofuka ni nyoyo ziUomo vifuani. ” 
(Hajj, 22:46) 

Mawlana Rumi anaona kuwa matumizi mabaya ya tafakuri 
ni kama “kuweka takataka ndani ya bakuli la dbababu.” Hiyo 
ndiyo taswira kamili ya matumizi mabaya ya neema za tafakuri na 
utambuzi kwa kuzitumia kwa ajili ya matamanio duni na dbalili ya 
kibayawani. 

Tunatakiwa kufanya tafakuri kwa njia sabibi na katika mazin- 
gira sabibi. Vinginevyo, tafakuri buenda mrama, na inaweza kum- 
sababisba basara ya kirobo. Wale wasiozingatia maonyo ya Mwe- 
nyezi Mungu watajuta sana siku ya Kiyama kwa kuitumia vibaya 
neema ya tafakuri kwa kuipeleka kwenye kukidbi matamanio ya 
nafsi zao. Qur’an Tukufu inasema: 

“Na humo watapiga makelele: Mola wetu Mlezi! Tutoe tufanye 
mema sio yale tuliyo kuwa tukiyafanya. Kwani hatukukupeni 
umri wa kutosha kukumbuka mwenye kukumbuka? Na akakuji- 
eni Mwonyaji? Basi onjeni! Kwani walio dhulumu hawana wa 
kuwanusuru. ” (Fatir 35:37) 

Hivyo basi, tunapaswa kutumia akili zetu ipasavyo ili kupata 
wokovu buko Akbera. Tunapaswa kuziangaza bisia zetu na mawa- 
zo yetu kwa nuru kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio mawazo ya 
kisbetani ya majivuno au matamanio ya nafsi. Mawlana Rumi 
anasema kuwa mja anatakiwa kuwa makini sana katika suala bili: 
“Mawazo, fikra na mitazamo ya kisbetani inayoibuka ndani mwetu 
ni kama miiba katika nyoyo zetu. Miiba bii baitoki kwa mtu mmoja 
tu, bali maelfu ya watu, na kupenya ndani ya nyoyo zetu.” 

Tunapaswa kujilinda dbidi ya mitazamo itokanayo na nafsi 





ISRAFU - 5 


zetu za kihayawani au Ibilisi, kwa sababu huharibu upeo wa 
kiroho wan yoyo zetu na kuviangamiza vipawa vyetu vya tafakuri 
na utambuzi. Redio iliyowekwa kwenye mkondo mbaya haiwezi 
kupokea matangazo ya kituo kingine cha utangazaji, na vivyo 
hivyo kwa upande wa moyo. Moyo ukiendelea kubaki katika 
ujinga, hautaweza kupata uongofu na hatima yake ni kuangamia. 
Samaki huishi vizuri baharini, na viumbe bara huishi vizuri nchi 
kavu. Vivyo hivyo, roho ya mwanadamu hupata furaha ndani ya 
mazingira yenye nuru ya Qur’an Tukufu na Hadith za Mtume (^). 

Anga kuu kabisa ya tafakuri ni tafakuri ya kifo. Tafakuri hii 
hutuokoa dhidi ya ulaghai wa mitihani ya nafsi na ulevi wa anasa 
za kimwili, na hivyo humfanya mwanadamu awe na moyo wenye 
utambuzi. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur’an Takatifu: 

“Na uchungu wa kutoka roho utamjia kwa haki. Hayo ndiyo 
uliyo kuwa ukiyakimbia. ” (Qaf, 50:19) 

Katika hadith moja, Mtukufu Mtume (^) alisema: “Kikumbuke 
sana kifo, kwa maana kinakata raha zote.” (Tirmidhi, Qiyamah 26) 

Watu wenye ukomavu huzitafsiri taarifa kuhusu maisha baada 
ya kifo na kujiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye wakiwa hapa 
hapa duniani. Mtu hawezi kuzijua siri za mustakbali wetu wa baa- 
daye mpaka ayatafakari maisha ya baada ya kifo. Mtu yeyote mwe- 
nye tafakuri salama lazima atafakari ipasavyo, katika mazingira ya 
utambuzi, kuhusu maana ya safari yetu fupi tokea utotoni mpaka 
anapoingia mwanandani. 

Haiwezekani kulifumbua fumbo la mustakbali kwa kutumia 
tafakuri nyepesi ya mwanadamu. Tunaweza kulifikia hilo pale 
tu tunapojisalimisha mbele ya muongozo wa wahyi (ufunuo). 
Vinginevyo tutajichosha bure kwa kujaribu kukikwepa kifo. 


Mwenyezi Mungu anataka tuingie kwenye Pepo Yake. Ndiyo 





REHMA YA AJABU 


maana anatuonya tusighafilike. Anasema ndani ya Qur’an Tukufu: 

“Je! Mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwarnha 
nyinyi kwetu hamtarudishwa?” (Mu’minun, 23:115) 

Katika muktadha huu, Mtukufu Mtume (M) alimuomha Mwe- 
nyezi Mungu amlinde asipoteze tafakuri na utamhuzi kutokana 
kuvamiwa na matamanio ya kidunia: “Mola wangu! Usiifanye 
dunia kuwa fikra na lengo letu kuu wala mwisho wa utamhuzi 
wetu....” (Tirmidhi, Da’awat, 79) 

Vilevile, Mtukufu Mtume (^) anatutaka tutafakari hata wakati 
wa dua anazoomha kahla ya kulala. Alionesha shukrani na kumsifu 
Mwenyezi Mungu katika kwa utamhuzi wa hali ya juu: “Himidi na 
sifa njema ni kwa Mwenyezi Mungu anayetulisha na kutunywesha, 
anayetulinda na kutuhifadhi, kwa maana kuna wengi amhao hawa- 
na ulinzi wala hifadhi.” (Muslim, Dhikr, 6) Ni wajihu mkuhwa 
kwa waja wa Mwenyezi Mungu kuzitafakari neema anazowajaalia 
kila siku na kumshukuru kwa neema hizo. Yatupasa kutafakari 
umuhimu wa kuwa na uwezo wa kwenda kulala tukiwa tumeshiha 
ilhali kuna watu wengi duniani amhao huenda kulala wakiwa na 
njaa na kiu; kulala tukiwa na hisia ya raha na usalama, ilhali kunwa 
watu wengi wanaokandamizwa na umasikini na njaa; na kulala kwa 
amani, ilhali kuna watu wengi amhao usiku hawapati utulivu kwa 
sahahu majanga na masaihu yanayowakumha. 

Unapopewa neema nyingi na kuhwa unakuwa umepewa dhima 
kuhwa. Hivyo hivyo hesahu ya kile amhacho tumekipata kwa siku 
nzima kahla ya kwenda kulala kina nafasi ya lazima katika mai- 
sha ya tafakuri. Ni lazima ujihisahu kwa kile ulichopata kwa siku 
nzima kahla ya kwenda kulala. Khalifa wa pili, Umar (4®) anas- 
ema: ‘Thesahu nafsi yako kahla hujahesahiwa.” Alikuwa akiihisahu 
nafsi yake na kuitathmini kwa umakini na undani kahisa. Nafasi 
ya uongozi aliichukulia kwa uzito mkuhwa. Siku moja alisema: 





ISRAFU - 5 


“Kama kondoo atazama katika mto Tigris, Mwenyezi Mungu 
atamuuliza Umar.” Na alikuwa akiiambia nafsi yake: “Ewe Umar, 
leo umefanya nini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu?” 

Ninauliza: lini tumekuwa na hisia kama hizo? Tunajichosha 
kutafuta maisha, lakini ni mara ngapi tumezihesabu nafsi zetu? Ni 
mara ngapi tunatumia muda kufikiria juu ya sababu za kuumbwa 
kwetu, tumetoka wapi, tunakwenda wapi na ni kwa kiwango gani 
maisha yetu yanaridhiwa na Mwenyezi Mungu? Ni muda kiasi 
gani tunautenga kwa ajili ya kutafakari kikamilifu kama tumeweza 
kutekeleza mafundisho na wajibu wa dini yetu? Ni kwa kiwango 
gani tunayatengeneza maisha yetu kulingana na maamrisho y Mola 
wetu? Ni kwa kiwango gani tumeweza kuingia ndani ya ulimwengu 
wa kiutamaduni na kiroho wa Qur’an Takatifu, ambayo ni ujumbe 
wa Mwenyezi Mungu kwetu? Na ni kwa kiwango gani tumeweza 
kuiga mifano bora katika maisha ya Mtukufu Mtume (M), ambaye 
maisha yake ni Qur’an iliyo hai? Ni kwa kiwango gani tumeweza 
kuyaangalia mapungufu yetu katika masuala haya? Au tumepoteza 
hazina yetu bora ya kutafakari? 

Qur’an Tukufu inatusimulia kisa cha Habib an-Najjar ali- 
yepigwa mawe na watu wa kabila lake lakini akaiokoa imani yake; 
kisa cha watu wa Ukhduud waliowekwa katika mahandaki waka- 
chomwa moto; na kisa cha wachawi walioteswa na Fir’auni baada 
ya kupata muongozo wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Tumepewa 
mifano yote hii, lakini ni kwa kiwango gani tunatambua thamani 
ya neema ya Mwenyezi Mungu, neema ya imani? 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu atuepushe na hali 
ya kunyimwa tafakuri, na atuepushe tusiifanyie israfu neema hii 
kubwa! Azifanye nyoyo zetu, akili zetu na hisia zetu zifuate njia 
anayoikubali Yeye! 


Amiin... 







SURA YA 17 

^srcfu - 6 

OSuttika (^isiki na O^adaka 




Inafahamika vyema kuwa chanzo cha mgogoro wa kiroho wa 
zama zetu na mapato ya haramu, kukiuka haki za wengine, mtu ku- 
toridhika na kile alichonacho, na tamaa ya kupata zaidi. Ili kuondo- 
sha misukumo hasi, tunapaswa kuchunga kanuni za Kiislamu zinazo- 
tuonya dhidi ya kuvunja haki za wengine na kutuhamasisha kupata 
riziki zetu kwa njia za halali. 

® 

Katika jamii yoyote kutakuwa na watu ambao wanaweza kuwa 
wanafanya chini ya kiwango ambachofursa zao zinawalazimisha kufan- 
ya. Tukiyalinganisha matendo yetu na matendo ya watu hao na kuji- 
hesabu kuwa ni wakarimu kwa ulinganisho, ulinganisho huo utakuwa wa 
makosa. Ndiyo maana tunapaswa kukilinganisha kiwango cha ukarimu 
wetu na matendo ya Mtukufu Mtume M na Maswahab zake. 











SURA YA 17 


ISRAFU- 6 

Katika Riziki na Sadaka 


Maisha ya duniani, ambayo ni mtihani kwetu, yamepambwa 
kwa neema zisizohesabika, zinazoonesha hekma ya uwezo na ukuu 
wa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Neema hizi zinaweza kuwahama- 
sisha watu kuwa waja wema. Vilevile zinaweza kusababisha fitna 
na hasara, iwapo waja hao wataendelea kuwa wazembe. Itakuwa ni 
israfu kubwa kuzitumia vibaya neema tulizoaminiwa na Mwenyezi 
Mungu kinyume na malengo yake sahihi, au kwa ajili ya mata- 
manio ya nafsi na tamaa za kishetani. 


Hakika, Mwenyezi Mungu Mtukufu aliviweka vitu vyote vili- 
vyo baina ya mbingu na ardhi chini ya utawala wa mwanadamu. 
Lakini pia akatuambia kuwa tutaulizwa na kuwajibishwa kwa 
neema hizi siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani 
ya Qur’an Tukufu: 

“Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema. ” (at- 
Takathur, 102:8) 


“Hapana shaka yoyote mtapata misukosuko katika mali zenu 
na nafsi zenu...” (Al-Imran, 3:186) 

“Je! Mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure na ya kwamba 
nyinyi kwetu hamtarudishwa? ” (Mu’minun, 23:115) 

- 





REHMA YA AJABU 


Aina mbaya kabisa ya israfu (yaani kupindukia na kukiuka 
mipaka iliyowekwa) ni ile inayotokana na kuvuka mipaka iliyowe- 
kwa na Mwenyezi Mungu, na bivyo ukabadilisba furaba ya milele 
buko Akbera kuwa basara. 

Kwa sababu ya ujinga, mara nyingi watu budbani kuwa israfu 
inabusu tu ubadbirifu wa rasilimali za kimaada, na bivyo kuitumia 
dbana bii ndani ya maana finyu. Lakini, kama ambavyo imekatazwa 
kutumia vibaya rasilimali zinazosbikika, vivyo bivyo imekatazwa 
kutumia vibaya rasilimali za kirobo. Aidba, israfu katika rasilimali 
za kirobo inaleta dbima nzito zaidi na bupelekea mtu kukbasirika. 

Miongoni mwa maeneo mubimu ambayo watu bufanya israfu 
kimaada na kirobo ni yale yanayobusu mapato ya kila siku, matu- 
mizi na utoaji wa sadaka. 

Mwenyezi Mungu amesbakadiria riziki za waja Wote. Ndani 
ya Qur’an Tukufu, Mwenyezi Mungu anaeleza kuwa riziki ya waja 
imesbakadiriwa: 

“Nami sikuwaumba majini na watu ila waniabudu Mimi. 
Na sitaki kwao riziki, wala sitaki wanilishe. Hakika Mwenyezi 
Mungu ndiye Mwenye kuruzuku, Mwenye nguvu, Madhubuti. ” 
(adb-Dbaariyat, 5156-58) 

“Na wanyama wangapi hawawezi kujimilikia riziki zao! Mwe- 
nyezi Mungu anawaruzuku hao na nyinyi pia. Na Yeye ndiye Mwe- 
nye kusikia Mwenye kujua. ” (’Ankabut, 29:60) 

“NA HAKUNA mnyama yoyote katika ardhi ila riziki yake iko 
kwa Mwenyezi Mungu. Naye anajua makao yake na mapitio yake. 
Yote yamo katika Kitabu chenye kubainisha. ” (Hud, 11:6) 


Katika aya bizi, Mwenyezi Mungu Mtukufu anatubakikisbia 
kuwa ujuzi, nguvu, uwezo na rebma Zake bavina kikomo. Kwa 





ISRAFU - 6 


kweli hatuwezi hata kuwaza idadi ya viumhe vinavyoishi chini 
ya udongo, chini ya matahaka ya ardhi, na katika vina vya hahari. 
Lakini Mwenyezi Mungu anajua kila kitu kuhusu viumhe hao na 
anawapa chakula na riziki yao. Hivyo, tunapotafuta riziki zetu, 
tunapaswa kutafakari jinsi tunavyoweza kutengeneza usuhuha wa 
moyo na Mgawaji Mkuu wa riziki, yaani Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu, anayegawa riziki kwa kila kitu. 

Ukweli kwamha Mwenyezi Mungu Mtukufu anawahakikishia 
viumhe riziki zao ni ishara ya uwezo Wake Mkuu. Hili limeelezwa 
vizuri katika kauli ya Mtukufu Mtume (^): “Usikate matumaini 
ya riziki muda amhao unaweza kuinua kichwa chako. Kwa maana 
mwanadamu huzaliwa na mama yake akiwa mtupu, na akiwa 
mwekundu kutoka kichwani mpaka kwenye kidole gumha cha 
mguu. Baadaye Mwenyezi Mungu Mtukufu humpatia kiwango 
kikuhwa cha riziki.” (Ihn Maja, Zuhd, 14) Vilevile anasema: 
“Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosheleza. Kile amhacho wan- 
adamu hula na kunywa hakipunguzi chochote katika utajiri wake. 
Ni mkarimu mno, na hutoa neema hila kikomo, usiku na mchana. 
Fikiria vile amhavyo Mwenyezi Mungu amewajaalia viumhe tokea 
zilipoumhwa mhingu na ardhi! Hakuna kilichopunguza utajiri 
wake.” (Bukhan, Tawhid, 22) 

Kwa kulitamhua hili, kama tunahofia mno kuhusu riziki zetu 
na kuvuka mpaka katika juhudi zetu, tutakuwa tunaupa nafasi wasi- 
wasi utokanao na nafasi zetu za kihayawani, na tunatakiwa kuon- 
dokane na wasiwasi huo. Tunapaswa kutafuta riziki tuliyokadiriwa 
na Mwenyezi Mungu kwa njia sahihi na za halali. Tunapaswa 
kuyachukulia matokeo ya juhudi zetu za halali kuwa ni uamuzi wa 
Mwenyezi Mungu, tuyatamhue kuwa ni kheri kwetu, na tuyakuh- 
ali. Tukikimhilia kwenye wasiwasi usiokuwa na msingi kuhusu 
utafutaji wa riziki tukamsahau Mtoa riziki, na kama tutatumia njia 





REHMA YA AJABU 


za haramu kupata zaidi ya kile tulicho nacho, tutakuwa tumevuka 
mipaka na kuangukia katika israfu. 

Wakati huo huo, tunapaswa kutodhani kwamha, kwa kuwa 
Mwenyezi Mungu ameshakadiria riziki, hatuhitaji kufanya juhudi. 
Mawazo hayo mahovu yanayowahamasisha watu kuwa wavivu, 
nayo pia yanatokana na uovu wa nafsi zetu za kihayawani. Mawazo 
hayo, hutupeleka kwenye hali nyingine uzemhe uliopitiliza. 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anaielezea hali ya huko Akhera 
kwa wale wanaovuka mipaka aliyoiweka kwa kuwa na ulafi na 
uhakhili, na kuzitoa mhanga nafsi zao kwenye mapenzi ya mali za 
dunia hii: 

“Aliye kusanya mali na kuyahisabu. Anadhani ya kuwa mali 
yake yatambakisha milele! Hasha! Atavurumishwa katikaH’ut’ama. 
Na nani atakujuvya ni nini H’ut’ama? Moto wa Mwenyezi Mungu 
ulio washwa. Ambao unapanda nyoyoni. Hakika huo utafungiwa 
nao Kwenye nguzo ziUo nyooshwa. ’’ (Humazah, 104:2-9) 

Mjumhe wa Mwenyezi Mungu (^) alielezea wasiwasi wake 
kuwa umma wake unaweza kuangukia katika israfu kwa kuacha 
mwenendo mwema katika kutafuta mali. Anasema: “Ninahofia 
kwamha haada ya kuondoka, mtaletewa maua (mali) na mapamho 
ya dunia (nanyi mkaangukia katika kuvipenda)!” (Bukhm, Zakah, 47) 

Ni jamho lisilofaa kwetu kushughulishwa mno na riziki zetu 
kiasi cha kupuuza swala na huduma kwa jamii. Vilevile haifai 
kwa wavivu na wazemhe wa kutafuta riziki za familia zetu, kiasi 
kwamha wanakuwa katika hatari ya kuangukia katika umasikini na 
maangamizi. Njia inayokuhalika na yenye haraka, isiyokuwa na 
israfu, ni ile isiyowafanya watu wapuuze kufanya matendo yao ya 
ihada, na sio inayoharihu ustawi wa mtu, hali ni ile inayoweka uta- 
ratihu wenye uwiano wa kufanya kazi inayopelekea kupata riziki 





ISRAFU - 6 


ya halali inayoleta furaha kwa familia. 

Kwa upende mwingine, ni jamho zuri kutafuta mali ya dunia 
ili kutoa sadaka kwa maskini, wanyonge na wale wanaoishi katika 
mazingira yasiyokuwa salama. Mtu wa aina hiyo anaweza kupata 
amani ya moyo na furaha ya Akhera, kwa maana ukarimu na 
huruma ni miongoni mwa sifa za muumini. 

Huruma ni tunda la imani lenye thamani mno. Huruma 
hujitokeza wazi pindi tunapojitahidi, kwa kutumia njia zote za 
halali, kuwasaidia watu wenye shida kuwaondoa kwenye umas- 
kini. Neema tunazopewa na Mwenyezi Mungu tunazihamishia kwa 
masikini kwa kutoa sadaka. 

Uzuri ulioje wa maneno ya Mawlana Rumi! “Maisha haya 
ya duniani ni ndoto. Kuwa tajiri katika dunia hii ni kama kupata 
hazina ndotoni. Utajiri wa dunia hii huhaki hapa hapa, huhama 
kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine.” 

Tukiziacha mali zetu zote kwa warithi na watoto wetu, hatujui 
zitafanywaje. Wanaweza wasiwe na mafunzo sahihi ya kiroho, na 
hivyo hatuwezi kukisia jinsi watakavyoutumia urithi huo. Kuku- 
sanya utajiri wa familia ni kujihehesha dhima kuhwa na nzito huko 
Akhera. Hatua hiyo inaweza isiwe ya husara, kwa wale wenye 
kujitamhua. Qur’an Tukufu inatuonya: 

“...Na wanao kusanya dhahabu na fedha, wala hawazitumii 
katika Njia ya Mwenyezi Mungu, wabashirie khabari ya adhabu 
iliyo chungu. ” (at-Tawhah, 9:34) 

Siku moja Mtukufu Mtume (M) aliwauliza Maswahaha zake: 
“Nani kati yenu anayependa mali ya warithi wake kuliko mali yake 
mwenyewe?” 


Maswahaha wakajihu: “Ewe Mjumhe wa Mwenyezi Mungu! 





REHMA YA AJABU 


Sote tunapenda mali zetu zaidi kuliko mali za waritJii wetu!” 

Hapo Mtukufu Mtume (^) akasema: “Chochote amhacho mtu 
anakitanguliza Akhera, kwa kukitoa sadaka, hiyo ndiyo mali yake 
ya kweli. Kile asichokitoa huhaki na kuwa mali ya warithi wake!” 
(Bukhari, Riqaq 12) 

Shaykh Sa’di anatoa ushauri ufuatao kuhusu matumizi sahihi 
ya mali: “Usidhani kuwa kwa kuzirundika mali hadhi yako ita- 
panda! Maji yasiyotemhea hutoa harufu. Jarihu kusamehe na kutoa 
sadaka. Mhingu hufunguka kuyasaidia maji yanayotemhea; huya- 
saidia kwa mvua na mafuriko. Watu werevu huzichukua mali zao 
wakaenda nazo pindi wanapoelekea Akhera. (Yaani huzitoa kama 
sadaka wakati wakiwa hai ili zipokelewe na Mwenyezi Mungu). 
Watu wenye uhakhili ndio wanazipoteza mali zao sana kiasi cha 
kuziacha nao wakaondoka!” 

Ahu Hurayrah (4®) anasimulia kuwa mtu mmoja alikuja kwa 
Mtukufu Mtume (^) na kumuuliza: “Ewe Mjumhe wa Mwenyezi 
Mungu! Ni sadaka ipi itakayokuwa na thawahu nyingi zaidi?” 

Mtukufu Mtume (^) akajihu: “Sadaka itakayokuwa na tha- 
wahu nyingi zaidi ni ile iliyotolewa wakati ukiwa na nguvu, 
uwezo, afya na utashi wa kushikamana nazo, kwa kuwa unakuwa 
huna hofu ya kuwa masikini au kutamani kuwa tajiri. Usiakhirishe 
kutoa sadaka mpaka unapokarihia kufa, kisha ukaanza kusema, 
“Kiasi hiki kitapelekwa kwa fulani na fulani, na kiasi kile kitapele- 
kwa kwa fulani na fulani!’ Hakika, wakati huo mali hiyo haita- 
kuwa yako tena hali itakuwa imeshachukuliwa na warithi wako.” 
(BukhM, Zakah 11) 

Ahdullah ihn Shihhir (4®) anasimulia kuwa: “Siku moja 
Mjumhe wa Mwenyezi Mungu alikuwa akisoma Surah at-Takaathur. 
Alipomaliza kusoma, akasema: “Wana wa Adam huendelea kuse- 






ISRAFU - 6 


ma ‘Mali yangu, mali yangu!’ Enyi wana wa Adamu! Je mna mali 
yoyote zaidi ya ile mliyokwisha itumia kwa kuila na ikachakaa, 
au kwa kuitanguliza Akhera kwa kuitoa sadaka, ili mpate kulipwa 
thawabu kwayo?” (Muslim, Zuhd, 3-4) 

Siku nyingine, Mtukufu Mtume (^) alisema: “Kama mmoja 
wenu akifika asubuhi akiwa uhai na mali iliyosalimika sana kiasi 
cha kumpa afya na mlo wa kila siku, atakuwa kama aliyepewa 
dunia nzima.” (Tirmidhi, Zuhd, 34) 

Akasema tena: “Furaha iliyoje kwa mwenye kuongozwa kwe- 
nye njia ya Uislamu, akawa na riziki ya kutosha na kutosheka na 
kile alicho nacho!” (Tirmidhi, Zuhd, 35) 

Abu Umaamah ‘lyaas ibn Tha’labah (4®) anasema: “Siku 
moja Maswahaba walikuwa mbele ya Mtume, wakawa wanazung- 
umzia mambo ya kidunia. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu akasema, 
“Sikilizeni, sikilizeni? Kutafuta maisha ya wastani ni katika imani! 
Kutafuta maisha ya wastani ni sehemu ya imani!” (Abu Dawud, 
Tarajjul, 2) 

Simulizi ya Tha’labah ni simulizi yenye mazingatio kwa 
waumini wenye ukomavu. Alianza kama mtu mwema, lakini aka- 
shikwa na tamaa ya kupata mali za kidunia. Hakusikiliza maonyo 
na muongozo wa Mtukufu Mtume (^), hatimaye mali za dunia 
zilimlevya, na mwisho wake ukawa wenye hasara na majuto. 

Mtukufu Mtume (M) anasema: “Mwana wa Adamu anaweza 
asipate chochote zaidi ya nyumba ya kuishi, nguo ya kuusitiri 
mwili wake, kipande cha mkate na kikombe cha maji.” (Tirmidhi, 
Zuhd, 30) 

Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) waliwausia waumini kuta- 
futa maisha bila kufanya israfu, kutosheka na kile walicho nacho, 
na kuwa na mwendo wa katikati. Yeye mwenyewe aliishi hivyo. 





REHMA YA AJABU 


ili apate kuwa mfano kwa umma wake. Mfumo wa maisha yake 
unaakisiwa katika dua yake ifuatayo: “Mola wangu! Wapatie riziki 
inayowatosha familia ya Muhammad.” (BukhM, Riqaq, 17) 

Inafahamika vyema kuwa chanzo cha mgogoro wa kiroho wa 
zama zetu na mapato ya haramu, kukiuka haki za wengine, mtu 
kutoridhika na kile alichonacho, na tamaa ya kupata zaidi. Ili kuon- 
dosha misukumo hasi, tunapaswa kuchunga kanuni za Kiislamu 
zinazotuonya dhidi ya kuvunja haki za wengine na kutuhamasisha 
kupata riziki zetu kwa njia za halali. 

Kwa hakika, mali iliyochumwa kwa njia halali au haramu 
huathiri uhusiano wako na Mwenyezi Mungu na uhusiano wako na 
watu, na hivyo huathiri majaaliwa yako. Pato la halali au la haramu 
mara nyingi pia huwa na athari chanya au hasi kwenye mwenendo 
wa watoto wetu. Kama tunataka watoto wa mfano wasioathiriwa 
na mamho mahaya, tunapaswa kuhakikisha mali zetu zinapatikana 
kwa njia halali. 

Moyo ukishikamana hasa na maamrisho ya Mwenyezi Mungu 
na sunna za Mtukufu Mtume (^), utahitaji riziki ya halali, na 
mwili uliostawishwa kwa riziki hiyo huwa chanzo cha nuru na 
mamho mema. Ama miili iliyochafuliwa kwa vyakula vya haramu 
au vyenye kutiliwa shaka, hasi miili hiyo huwa chimhuko la shari 
na uovu. Kwa hali hiyo, wale wanaompenda Mtume (^) wata- 
fuata wosia na ushauri wake. Watajiepusha na israfu na uhakhili, 
na watakuwa makini kuhakikisha riziki yao inapatikana kwa njia 
halali. Kwa kuifuata njia ya Mtukufu Mtume (s.a.aw) yenye nuru, 
watapata furaha ya kusuhuhiana naye huko Akhera. 

Tamhua kuwa mahitaji yanatofautiana kutoka wakati mmoja 
kwenda mwingine. Mahitaji yanapaswa kushughulikiwa kulingana 
na kiwango cha udharura wake. Kama tukitoa pesa na juhudi katika 
sadaka lakini ikawa sio katika mahitaji stahiki, matendo yetu hayo 






ISRAFU - 6 


yatachukuliwa kuwa ni israfu, kwa sababu tutakuwa tumeshindwa 
kutathmini mahitaji halisi. Kwa mfano, kama jamii inahitaji sana 
waumini waliolelewa kwa hisia ya heshima, watu wanaowapenda 
Waislamu wenzao, kama tukitumia sadaka zetu kwenye eneo 
jingine tofauti na hile, basi tutakuwa tunazipoteza bure na yataku- 
wa ni matumizi mabaya. Katika zama ambazo utekelezaji wa mis- 
ingi ya kidini na maendeleo ya kiroho kwa pamoja vinadhoofika, 
hitajio kuu ni kuwaunga mkono na kufanya jitihada za kuongeza 
kiwango cha malezi ya kidini, kimaadili na kiroho. 

Waumini wanapaswa kuongeza uwezo wao wa kuainisha 
mahitaji. Mwenyezi Mungu Mtukufu anaelezea umuhimu wa 
kuhakikisha kuwa sadaka zinawafikia wale wenye mahitaji zaidi. 
Anasema ndani ya Qur’an Tukufu: 

“Nawapewe mafakiri walio zuilika katika njia za Mwenyezi 
Mungu, wasio weza kusafiri katika nchi kutafuta riziki. Asiye wajua 
hali zao huwadhania kuwa ni matajiri kwa sababu ya kujizuia 
kwao. Utawatambua kwa alama zao... ” (Baqarah, 2:273) 

Wakati kuna watu wengi sana ambao ni wenye kuhitaji, 
haitakuwa sahaihi kuwapa watu ambao tunawajua kabisa kuwa sio 
wahitaji. Yaani, tunapaswa kuwapa sadaka wale wenye kuhitaji 
kabisa kulingana na mahitaji yao. 

Mawlana Jalaluddin Rumi (q.s) anasema: 

Kuna watu wengi wenye mali ambao, kama wakiacha kuwapa 
sadaka wale wasiostahiki, wangefaidika na kujizuia kwao kuliko 
wanavyofaidika na sadaka zao. Tumia mali ulizojaaliwa na Mwe- 
nyezi Mungu kwa mujibu wa sheria zake! Kutoa sadaka bila mis- 
ingi sahihi hukufanya uwe mtumwa muasi ambaye hutoa mali za 
bwana wake kuwapa wezi huku akijifanya ni mkarimu. 


Wale wanaohusika na taasisi za misaada ya kibinaadamu 





REHMA YA AJABU 


wanapaswa kuutambua msingi huu na wawe makini sana wanapo- 
peleka misaada kwa masikini. 

Kuna nukta nyingine muhimu ambayo inahitaji kuangaliwa. 
Tendo fulani linalofanyika katika mazingira tofauti linaweza 
kuonekana kuwa ni lile lile, lakini litahesabiwa vingine kabisa kul- 
ingana na mazingira. Wakati matendo fulani yanaweza kuhesabiwa 
kuwa ni israfu baada ya kufanywa na mtu mmoja, matendo hay 
ohayo yanaweza kuhesabiwa vingine iwapo yatafanywa na mtu 
mwingine, kwa maana watu wana fursa zinazotofautiana kutokana 
na neema za kiroho na kimaada walizonazo. Hivyo, dhima ya kila 
mtu kwa Mwenyezi Mungu inategemea vipawa vya mtu husika. 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema ndani ya Qur’an: 

“Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi yoyote ila kwa kadiri ya 
iwezavyo... ” (Baqarah, 2:286) 

Hivyo tunaona kuwa kwa mujibu kipimo cha Mwenyezi 
Mungu, hakuna jukumu la mtu linalolingana na la mtu mwingine. 

Mwenye uwezo mkubwa anapaswa kutoa kiwango kikubwa 
zaidi cha sadaka kulingana na uwezo na mali yake. Sote tuna waji- 
bu, na tutaulizwa kwa amali njema ambazo tutakuwa tumezifanya 
na zile ambazo hatukuzifanya. 

Hata hivyo, katika jamii yoyote kutakuwa na watu ambao 
wanaweza kuwa wanafanya chini ya kiwango ambacho fursa 
zao zinawalazimisha kufanya. Tukiyalinganisha matendo yetu na 
matendo ya watu hao na kujihesabu kuwa ni wakarimu kwa 
ulinganisho, ulinganisho huo utakuwa wa makosa. Ndiyo maana 
tunapaswa kukilinganisha kiwango cha ukarimu wetu na matendo 
ya Mtukufu Mtume (^) na Maswahaba zake. Tunapaswa kuufanya 
mwenendo wao kuwa kigezo chetu cha kutathmini matendo yetu ya 
hisani, na kujitahidi kuwaiga. Wale wanaoonekana kuwa wakarimu 





ISRAFU - 6 


mbele ya watu wanaweza wasiwe hivyo mbele ya Mwenyezi 
Mungu. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu atujaalie tujiepushe 
na ya haramu na yale yenye kutiliwa shaka katika mambo yote! 
Azilinde nyoyo zetu zisielekee kwenye ubadhirifu au ubakhili! 
Atujaalie kuzitumia neema Zake kulingana na ridhaa Yake, na 
tuweze kufika mbele Yake tukiwa na nyuso zenye kung’ara na akili 
zenye amani! 

Amiin!... 









SURA YA 18 


- 7 

S^^ikaAfpam oMatumisipa 
&hakuk na SMinpvi^i 



Mtu hushtuka sana anapoona israfu ikitawala tabia zetu za 
matumizi ya chakula na vinywaji, katika maisha yetu ya kila siku 
na hususan wakati wa sherehe za harusi na karamu mbalimbali. 
Kuandaa karamu za kibadhirifu ili kuonesha ufakhari na uwezo, 
kuhamasisha ulafi kwa vyakula kayaya, kuvaa mavaziya mitindo 
ghali mno - tabia zote hizi za kibadhirifu zitasababisha majuto 
huko Akhera, kwa maana tutaulizwana kuhisabiwa kuhusu 
matumizi haya kulingana na kipimo na mizani ya Mwenyezi 
Mungu. 










SURAYA 18 


ISRAFU- 7 

Katika Afya na Matumizi ya 
chakula na Vinywaji 


Afya ni miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu zisizo- 
thaminiwa na kushukuriwa. Mtukufu Mtume (^) anaonya juu ya 
ujinga na upuuzaji wa watu kuhusu neema hii: “Kuna neema mhili 
amhazo watu hawazithamini ipasavyo: afya na wakati.” (BukhM, 
Riqaq, 1) Hivyo anatuonya, sisi umma wake, dhidi ya hasara tunay- 
oweza kuipata kwa kutozijali tunu hizi mhili zenye thamani. 

Ihn Umar (4®) ameripoti kuwa Mjumhe wa Mwenyezi Mungu 
(^) alisema: “Unapofika asuhuhi, usiisuhiri jioni. Unapofika jioni, 
usiisuhiri asuhuhi. Unapokuwa na afya, chukua tahadhari kwa 
ajili ya muda amhao unaweza kuumwa. Katika kipindi chote cha 
maisha yako, chukua tahadhari kwa ajili ya muda utakaokufa.” 
(BukhM, Riqaq, 3) 


Mwenyezi Mungu alitupa amana ya mwili, na miili yetu ina 
haki juu yetu. Ili tuweze kuishi maisha ya unyoofu kikamilifu, ni 
lazima kuitunza afya ya mwili na ya kiroho pia. Matendo ya ihada 
yanaweza kufanywa pale tu mtu anapokuwa na mwili wenye afya. 







REHMA YA AJABU 


Je mtu asiyekuwa na afya anaweza kuswali kwa utulivu au kufunga 
kwa amani ya moyo? Ibada nyingi na amali njema zinazofanya 
nyoyo za watu kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu butegemea 
neema ya afya. Mtu anapokosa afya, ibada na buduma mbalim- 
bali nazo pia bukosa uzima. Hivyo, tunapokuwa na fursa ya afya, 
tunapaswa kumsbukuru Mwenyezi Mungu kikamilifu kwa neema 
bii na kuziwekea maanani ibada zetu na utoaji wa sadaka pia. 

Kama ilivyo kwa neema nyingine, afya nayo inaweza kufany- 
iwa israfu iwapo mbusika batafuata maagizo ya Mwenyezi Mungu 
yanayobusu kuitunza. Uvutaji wa sigara unaweza kuonekana kuwa 
jambo dogo, lakini linaweza kuibaribu afya, kama ilivyo kwa 
matendo mengine ya baramu. Kuitupa afya yako ni kuamiliana 
na mwili wako kwa israfu na bila kujali. Ilikuepuka israfu ya 
afya zetu, tunapaswa kuilinda kwa kufuata muongozo wa akili na 
maamrisbo ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hii inabusisba kutafuta 
virutubisbo vyenye afya, lakini pia kuilinda miili yetu dbidi ya 
sababu za kiasili kama vile joto na baridi iliyopitiliza, na dbidi ya 
uzembe na upuuzaji, kama vile ajali za barabarani. 

Dini yetu inajumuisba mafundisbo mbalimbali ya kimwili na 
kirobo yanayobusu ulinzi na utunzaji wa afya. Yanatuagiza kuwa 
makini katika ulaji wa vyakula. Yanatuusia kwamba tusiende 
mabali ambako kuna maradbi ya kuambukiza, lakini pia kama sisi 
wenyewe tuna maradbi ya kuambukiza, tusitoke mabali tulipo. Dini 
yetu inatupatia kanuni za msingi za kinga kupitia ngao ya maam- 
risbo na usbauri mbalimbali. 

Dini yetu inatuambia kuwa ili tuzilinde afya zetu, tabadbari za 
kirobo ni mubimu pia. Tabadbari bizi ni pamoja na kutoa sadaka na 
zaka katika mali zetu. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) aliasbi- 
ria kiwango cba badbari za kimaanawi na kirobo kinacbobitajika 
kulinda afya zetu: “Kila kiungo cba mwanadamu kinatoa sadaka. 





ISRAFU - 7 


Ndiyo maana kumhimidi Mwenyezi Mungu ni sadaka; kumshu- 
kuru Mwenyezi Mungu ni sadaka, kusema “laa ilaha illallah” ni 
sadaka; kusema “Allahu Akhar” ni sadaka; kutoa ushauri mzuri ni 
sadaka; kukataza mahaya ni sadaka. Rakaa mhili zinazoswaliwa 
kahla ya adhuhuri, nazo pia ni sadaka.” (BukhM, Sulh, 11) 

Kwa hakika, afya na furaha ni neema kuhwa amhazo tunaw- 
ajihika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wajihu huu huweza 
kutekelezwa kikamilifu kwa kutoa sadaka na zaka katika mali zetu. 
Vilevile unaweza kutekelezwa kwa kumhimidi Mwenyezi Mungu, 
kwa kufanya ihada, na kwa kufanya mamho mhalimhali ya kuwa- 
hudumia watu ili kupata radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. 

Maswahaha watukufu wa Mtume (^), amhao wamefanywa 
kuwa mifano kwetu kwa sahahu ya maadili yao ya hali ya juu,'*^ 
walifanya juhudi kuhwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa 
sahahu neema walizojaaliwa na Mwenyezi Mungu walizichukulia 
kama mtaji wa kuwekeza kwa jili ya maisha ya Akhera. Mwenyezi 
Mungu Mtukufu akazihariki juhudi na jitihada zao. Maswahaha wa 
Mtukufu Mtume (^) hawakuishi maisha ya anasa tunayoishi sasa, 
amhayo yamejaa ulazi kupita kiasi, ulafi, starehe na uhadhirifu. 
Waliishi huku wakitamhua kuwa “makazi ya roho kesho ni kahuri.” 

Mwili, tulioaminiwa kwa muda fulani, isipolishwa ipasavyo, 
ima kwa sahahu ya uhakhili au kwa sahahu nyingine, utakumhwa 
na aina mhalimhali za udhaifu na maradhi. Vilevile, matatizo hayo 
hujitokeza pindi tunapoupa chakula kupita kiasi. Ukiulisha kwa 
chakula cha halali au cha haramu, utapata maradhi ya kimaada. 
Hata hivyo, ukiulisha kwa chakula kilichopatikana kwa njia ya 
haramu, utapata matatizo ya kimwili na pia utapoteza afya ya 
kiroho. 


43. Tazama: at-Tawbah, 9/100. 






REHMA YA AJABU 


Kadiri hali ya kiroho inavyopanda, ndivyo unavyozidi kuwa 
makini kuhusu vyakula na vinywaji. Kwa mfano, kwa mujihu wa 
sheria za dini, kuendelea kula haada ya kushiha huhesahiwa kuwa 
ni israfu na uharihifu. Kwa mujihu wa mafunzo ya Kisufi, kuende- 
lea kula mpaka ukashiha huchukuliwa kuwa ni israfu. Kwa ngazi 
ya ukweli, kula hila kukumhuka uwepo wa Mwenyezi Mungu 
ni israfu. Na kwa ngazi ya utamhuzi wa kumtamhua Mwenyezi 
Mungu, kula hila kutafakari ukuu wa Mwenyezi Mungu katika 
neema ya chakula huhisahiwa kuwa ni israfu. 

Khidhr alimtemhelea Ahdulkhaliq Gujduwani (q.s), ali- 
yekuwa miongoni mwa Marafiki wa Mwenyezi Mungu. Mazung- 
umzo haina ya wawili hao kuhusu matumizi ya chakula na vinywaji 
yamejaa mafunzo, kwa sahahu yanaonesha kilele cha utamhuzi wa 
kiroho. 

Ahdulkhaliq Gudjuwani katika kuonesha ukarimu alimkirimu 
Khidhr chakula, lakini Khidhr (8^1) alikataa kula, na kuondoka 
kwenye meza ya chakula. Ahdulkhaliq Gudjuwani alishangazwa 
sana na hali hiyo, akasema: “Hiki ni chakula kilichopatikana kiha- 
lali, kwa nini hutaki kula?” 

Khidhr akajihu: “Ndiyo, kimepatikana kihalali, lakini aliyeki- 
andaa alikipika akiwa mwenye hasira na mwenye kughafilika.” 

Hivyo kiwango cha kiroho katika chakula chetu hakiletwi 
tu kwa chakula hicho kupatikana kihalali, hali pia kwa hali ya 
kisaikolojia ya wale wanaokiandaa. Kiwango cha kiroho katika sifa 
zetu za ndani na katika ihada zetu hutengenezwa na kiwango cha 
kiroho kinachopatikana katika chakula chetu. Hivyo, tazama jinsi 
tunavyopaswa kuwa na umakini kuhusu chakula tunachokitumia. 


Vyakula vinavyouzwa hadharani huonekana na macho ya 
watu, haadhi yao ni maskini amhao wangetamani kuvipata lakini 





ISRAFU - 7 


hawawezi kumudu. Watu hawa wana haki fulani fulani juu ya 
chakula hicho kwa sahahu ya wao kuoneshwa chakula hicho. Vile- 
vile, hatujui jinsi vyakula vinavyoandaliwa kihiashara. Kwa hahati 
mhaya, mara nyingi watu hawajali kuhusu madhara yanayoweza 
kusahahishwa na chakula hicho. Lakini, historia ya chakula tuna- 
chokitumia, yaani jinsi kilivyoandaliwa na kutufikia, hutuathiri. 

chakula kilichopatikana kihalali kina nafasi muhimu katika 
kuutakasa moyo. Ahdulqadir Jaylaani (q.s) anasema: “Chakula 
kisichopatikana kihalali huua moyo; chakula kilichopatikana kiha- 
lali huupa uhai. Kuna chakula kinachokufanya ushughulishwe na 
dunia. Pia kuna chakula kinachokufanya ushughulishwe na Akhera. 
Kuna hata chakula kinachokufanya umpende Mwenyezi Mungu 
Mtukufu.” 

Mawlana Jalaaluddin Rumi (q.s) anasema: “Usiku wa jana 
haadhi ya vipande cha chakula chenye kutiliwa shaka viliingia tum- 
honi mwangu na kuziha njia ya zinduko na muongozo.” Maneno 
yake yanaonesha kuwa tunapaswa kuwa makini kuhusu kiwango 
cha kiroho katika chakula tunachotumia kama tunavyokuwa maki- 
ni kwenye viwango vya kimaada vya chakula hicho. 

Vilevile Mawlana Rumi anasema: “Usipupie kuulea mwili 
kupita kiasi. Mwisho wa mwili huo ni kafara itakayotolewa kwa 
ardhi. Ilee roho yako kwa maana ni roho yako ndiyo itakayopata 
heshima na kufika katika viwanja vitukufu...Usiupe mwili wako 
mafuta au vitu vitamu kupita kiasi, kwa sababu wanaoupa chakula 
kupita kiasi hutumbukia katika shimo la kutekeleza haja za kinafsi 
na mwishoni hupata fedheha. ” 

Kukithirisha katika mamho hayo ni jamho linalokwenda 
kinyume na hadhi na heshima ya mwanadamu. 


Mahahu wetu wema walisema: “Mwenyezi Mungu aliiweka 





REHMA YA AJABU 


elimu ya tiba katika nusu ya aya moja ya Qur’an isemayo: 

“...kuleni, na kunyweni na wala nisifanye ubadhirifu...” 
(A’raf, 7:31) 

Walisisitiza juu ya umuhimu wa kujiepusha na yubadhirifu 
wakati wa kula na kunywa ili kuwa na maisha yenye afya kiroho 
na kimwili.''^ 

Hadith moja ya Mtukufu Mtume (^) inasema: “Kula, kun- 
ywa, vaa na toa sadaka bila kuangukia katika israfu na kiburi.” 
(BukhM, Libas, 1) Kauli hii inaonesha mipaka ambayo watu wana- 
takiwa kuichunga wakati wa kukidhi mahitaji yao. Katika hadith 
nyingine ya Mtukufu Mtume (M), tunasoma: “Ni israfu kula kila 
kitu unachokitamani!” (Ibn Maja, At'ima, 51) 

Kula kila kitu kwa uroho hujulikana kama ulafi, na dini yetu 
imekataza jambo hilo. Vilevile, maneno haya yanaonesha kwamba 
kuwa na fursa ya kupenda jambo hakutoi uhalali wa kuliendekeza. 
Pindi Umar (4®) alipokutana na Jabir (4®), ambaye alikuwa na 
kipindi cha nyama mkononi mwake, alimuuliza: “Ni nini hiyo?” 

Jabir (4®) akajibu: “Ni kipande cha nyama nilichokinunua kwa 
sababu nilikitamani.” 

Umar (4®) akasema: “Unanunua kila kitu unachokitamani? Je, 
huogopi kuwa miongoni mwa wale waliosifiwa katika aya: ‘Nyinyi 
mlitwaa vitu vyenu vizuri katika uhai wa duniani, na mkastare- 
heshwa navyo... ”’ (Ahkaf 46:20)” (Ibn Hanbal, Zuhd, uk.l24) 

Mtukufu Mtume wetu (^) alieleza kipimo ambacho mtu 
anapaswa kukichunga kuhusu ulaji: “Mwanadamu hajakizaja 
kikombe hatari zaidi ya tumbo lake. Kwa hakika vipande vichache 
vya chakula vinatosha kuishi. Lakini kama mtu akilazimika kula. 





44. Tazama: Ibn Kathir, Taf s i r , II, 219. 






ISRAFU - 7 


basi atenge theluthi ya tumbo lake kwa ajili ya chakula, theluthi 
nyingine kwa ajili ya kinywaji, na theluthi ya tatu kwa ajili ya 
pumzi!” (Tirmidhi, Zuhd, 47) 

Tukio lifuatalo lililotokea wakati wa Zama za Furaha, linaone- 
sha wazi umuhimu wa kufuata muongozo wa Mtukufu Mtume (^) 
kuhusu utumiaji wa chakula na vinywaji. 

Katika zawadi nyingi zenye thamani zilizotumwa na gavana 
wa Alexandria kwa Mtukufu Mtume wetu (^) ni pamoja na tabibu. 
Mtukufu Mtume (^) alimwambia tabibu huyo: “Rudi kwa familia 
yako. Sisi ni watu ambao hatuli bila kuwa na njaa, na tukila hatu- 
jazi matumbo yetu.” (Halabi, Insan al-'Uyun, III, 299) 

Maneno haya ya Mtukufu Mtume (^) yanajumuisha maele- 
kezo ya kuponya maradhi mbalimbali yatokanayo na ulaji kipita 
kiasi na israfu inayoshuhudiwa katika zam zetu. 

Umar (4®) anatoa wosia ufuatao kuhusu jambo hili: “Epuka 
kulijaza sana tumbo lako wa chakula na vinywaji. Vinginevyo 
itausababishia madhara mwili wako, litaibua maradhi na kukufanya 
uwe mvivu wa kutekeleza swala zako. Fuata njia ya katikati katika 
utumiaji wa chakula na vinywaji! Hiyo itakuwa na manufaa kwa 
mwili wako, na pia itakuepusha na israfu.” (Ali al-Muttaqi, Kanz, 
XV, 433/41713) 

Thevenot, msafiri wa Kimagharibi, aliandika kitabu cha uchun- 
guzi alioufanya wakati wa safari zake mbalimbali na kukichapisha 
mwaka 1665 mjini Paris. Katika kitabu hicho aliandika jinsi 
mababu zetu, waliobeba bendera ya Uislamu kwa karne nyingi, 
walivyoyapangilia maisha yao. Alibaini usafi, wepesi na mfumo 
wao wa kati na kati katika ulaji, na jinsi utamaduni huu ulivyozaa 
jamii ya watu wenye afya. Anasema: Waturuki wanaishi maisha 
yenye afya na ni nadra kuugua. Hutakuta magonjwa yenye uhu- 





REHMA YA AJABU 


siano na figo na magonjwa mengine ya hatari tunayokumbana 
nayo katika nchi yetu. Hawayajui hata majina ya magonjwa hayo. 
Ninadhani kuwa sababu ya Waturuki kuwa na hali hizo nzuri za 
kiafya ni kwamba wanaoga mara kwa mara na wana kiasi katika 
utumiaji wa chakula na vinywaji. Wanakula kiasi kidogo tu cha 
chakula. Na hawatumii vyakula mchanganyiko, tofauti na aina ya 
vyakula vinavyotumika miongoni mwa Wakristo.'^^ 

Kuna methali moja inatukumbusha: “Mtu hapaswi kuishi kwa 
ajili ya kula, bali ale kwa ajili ya kuishi!” Kanuni hii inaelezea sifa 
muhimu ya waumini. Kisa kifuatacho kinaielezea mizani hii ya 
maadili ya Kiislamu. Ni kisa kilichojaa mafunzo na mazingatio: 

Siku moja, Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) alijiwa na 
mgeni, ambaye hakuwa Muislamu. Mtukufu Mtume (^) akaagiza 
mgeni huyo aandaliwe maziwa ya kondoo. Walimkamua kondoo 
huyo na maziwa yakaletwa. Mgeni alikunywa maziwa yote aliyo- 
letewa. Hivyo wakaleta maziwa mengine, na mgeni akayanywa 
yote. Hili lilijirudia mara saba; mgeni alikunywa sufuria saba za 
maziwa. Siku iliyofuata mgeni yule alisilimu. Kwa mara nyingine 
Mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliagiza wamletee mgeni maziwa. 
Walileta sufuria moja la maziwa, na mgeni akayanywa yote. Mtu- 
kufu Mtume (^) akaagiza aletewe sufuria nyingine, lakini mara hii 
mgeni yule hakuyanywa yote. Hapo Mtukufu Mtume (^) akasema: 
“Muumini hunywa kwa utumbo mmoja, ilhali kafiri hunywa kwa 
matumbo saba!” (Muslim, Ashriba’, 186) 

Mwenyezi Mungu Mtukufu anatutaka tuwe watu wa wastani 
katika utumiaji wa vyakula na vinywaji na tujiepushe na desturi 
inayofuatwa na wasiokuwa Waislamu katika jambo hili. Anatu- 
onya: 

45. M. De Thevenot, Relation d’un Voyage Fait au Levant, s. 58, Paris, 1665. 

- 







ISRAFU - 7 


“...walio kufuru hujifurahisha na hula kama walavyo wan- 
yama, na Moto ndio makaazi yao. ” (Muhammad, 47:12) 

Tabia zote zinazoondosha baraka ya chakula ni katika israfu. 
Hivyo unapoanza kula bila kunawa mikono na bila kumkumbuka 
Mwenyezi Mungu, na asipomshukuru Mwenyezi Mungu mwisho 
wa chakula chake, hiyo haitakuwa tu ukosefu wa shukrani, bali pia 
itakuwa israfu. 

Mtukufu Mtume (^) anasema: “Baraka ya chakula inapati- 
kana katika kuosha mikono kabla na baada ya kula.” (Tirmidhi, 
At'ima, 39) 

“Mwenye kulala bila kunawa mikono yake baada ya kula, 
akipata madhara, asimlaumu yeyote bali ajilaumu mwenyewe!” 
(Abu Dawud, At’ima, 53) 

Mababu zetu walikuwa makini sana kuhusu kuosha mikono 
kabla na baada ya kula. Ricaut, katibu aliyekuwa akifanya kazi 
katika Ubalozi wa Uingereza mjini Istanbul katika kame ya kumi 
na saba (na ambaye alikuwa adui wa Waturuki), aliuelezea uma- 
kini wa mababu zetu kuhusu afya ya chakula. Alisema: “Kunawa 
mikono ni desturi mashuhuri sana miongoni mwa Waturuki kiasi 
kwamba wana msemo kuwa Mwenyezi Mungu aliumba chakula ili 
watu wapate kuosha mikono!”'^'’ 

Hivyo kuchunga kanuni za afya wakati wa kula au kunywa 
ni nyenzo ya kuongeza baraka na husaidia katika afya na amani 
ya kimwili na kiroho. Aidha, watu wanapoanza kula kwa kusema 
bismillaah (kwa jina la Mwenyezi Mungu) na kumalizia kwa 
kusema Alhamdulillah (himidi ni za Mwenyezi Mungu), chakula 
hicho huwa ni ponyo, ilhali chakula kinacholiwa bila kumtaja na 
kumshukum Mwenyezi Mungu huzalisha uzembe na uzito kupita 
kiasi. Mtukufu Mtume wetu (^) anasema: 


46. Ricaut, Histoire de llletat Present de HlEmpire Ottoman, s. 285, Paris, 1670. 






REHMA YA AJABU 


Mtu akisema bismillah anapoingia nyumbani kwake na 
anapoanza kula, Shetani huwaambia askari wake, “Hapa ham- 
tapata mahali pa kulala wala chakula.” Lakini asiposema bismillah 
wakati wa kuingia nyumbani kwake, Shetani huwaambia askari 
wake, “Hapa ni sehemu nzuri kwenu kuutumia usiku wa leo.” Na 
asiposema bismillah anapoanza kula, Shetani huwaambia askari 
wake, “Mmepata sehemu ya kukaa na kula usiku huu.” (Muslim, 
Ashriba’, 103) 

Bibi Aisha ( 4 ^ 0 ) anasimulia: 

Siku moja Mjumbe wa Mwenyezi Mungu (^) alikaa kwa 
ajili ya chakula pamoja na Maswahaba zake. Bedui mmoja akaja; 
alikula chakula chote kwa mikupuo miwili. Hapo Mtume wetu (^) 
akasema: “Kama angesema bismillah, chakula hiki kingetutosha 
sisi wote. Hivyo mmoja wenu atakapoanza kula, aseme bismil- 
lah. Akisahau kusema mwanzo, basi aseme bismillah fi awwalihi 
wa akhirihi, (yaani, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwanzo na 
mwisho).” 

Adabu za kunywa maji ni kusema bismillah na kunywa kwa 
mikupuo mitatu; na mwishoni tuseme Alhamdulillah. Mtume wetu 
(^) alikuwa akinywa maji na vinywaji vingine kwa kuvigawa 
sehemu tatu. Alisema: “Usinywe vitu kwa mkupuo mmoja, kama 
ngamia. Kunywa kwa mikupuo miwili au mitatu. Sema bismil- 
lah kabla ya kunywa; na mwisho sema Alhamdulillah. (Tirmidhi, 
Ashriba, 13) Vilevile Mtume wetu (^) alikataza kupuliza ndani ya 
kinywaji kwa sababu yoyote ile. 

Mtu mmoja alimuuliza: “Nifanye nini nionapo kitu kimedon- 
dokea katika jagi la maji?” 

Mtukufu Mtume (^) akasema: “Kimwage kitu hicho!” 

Kisha mtu huyo akasema: “Sioni kama kiu yangu inakatika 
ninapokunywa.” Mjumbe wa Mwenyezi Mungu akamshauri anywe 

- 






ISRAFU - 7 


maji kwa mikupuo mitatu na kusema: “Kisha kiondoshe kikomhe 
cha maji kinywani mwako!” (Tirmidhi, Ashriha’, 15) 

Vilevile kula peke yako hupunguza haraka ya chakula, na ni 
aina ya israfu... Mtume wetu (^) anasema kuwa, “Umoja ni rehma, 
na upweke ni moto.” Alituusia kuwa pamoja wakati wa kula. 

Wahshi ihn Harh (^) anasimulia kuwa haadhi ya Maswahaha 
walimwamhia Mtukufu Mtume (^): “Ewe Mjumhe wa Mwenyezi 
Mungu! Tunakula lakini hatuhisi kutosheka.” 

Mjumhe wa Mwenyezi Mungu akauliza, “Lahda mnakula 
peke yenu?” 

Waksema, “Ndiyo, tunakula peke yetu!” 

Mjumhe wa Mwenyezi Mungu akawaamhia, “Kule pamoja 
na mseme bismillah, ili chakula chenu kipate kuharikiwa.” (Ahu 
Dawud, At'ima, 14) 

Mtukufu Mtume (^) pia alituonya, “Iwapo mmoja wenu aki- 
dondosha kipande cha chakula kikachafuka, hasi auondoshe uchafu 
hule na kukila kipende hicho. Msimuachie Shetani.” Akiendelea 
kutuonya, alituhamasisha kula chakula chote kilichopo kwenye 
sahani, akasema: “Hamjui mahali haraka inapopatikana ndani ya 
chakula.” (Muslim, Ashriha’, 136) 

Mtu hushtuka sana anapoona israfu ikitawala tahia zetu za 
matumizi ya chakula na vinywaji, katika maisha yetu ya kila siku 
na hususan wakati wa sherehe za harusi na karamu mhalimhali. 
Nyakati hizo kiwango cha israfu huwa ni kikuhwa sana. Tunaweza 
kufikiria kiwango cha israfu yetu kwa kuangalia ulaji wetu wa 
mkate. Ingawa ni ngumu kupima kiwango cha israfu kinachohu- 
sishwa katika matumizi mengine, tunaweza kukitathimini kwa 
kutazama kinachotokea kwenye vipande vya mkate. Kwa kweli 
matokeo ya tathimini yanatisha sana. 


Kuandaa karamu za kihadhirifu ili kuonesha ufakhari na 








REHMA YA AJABU 


uwezo, kuhamasislia ulafi kwa vyakula kayaya, kuvaa mavazi ya 
mitindo ghali mno - tahia zote hizi za kihadhirifu zitasahahisha 
majuto huko Akhera, kwa maana tutaulizwana kuhisahiwa kuhusu 
matumizi haya kulingana na kipimo na mizani ya Mwenyezi 
Mungu. 

Sherehe za harusi na karamu ni njia muhimu ya kuimaisha 
hisia za umoja. Kwa hahati mhaya, sherehe hizo zinapoandaliwa 
kwa ajili ya maonesho, hazifanyi tena kazi ya kujenga hisia za 
umoja. Badala yake husukuma watu kwenye hisia za uovu kama 
vile ufakhari, kihuri, wivu na husda, vitu amhavyo huwapeleka 
kwenye majuto na hasara. Jamii amhazo sherehe hizo huhama- 
sishwa hujiweka mhali na rehma na haraka za Mwenyezi Mungu 
Mtukufu. 

Kwa mukhtasari, mwisho wa maisha yaliyotawaliwa na uhad- 
hirifu na israfu ni hasara kuhwa amhayo Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu anasema: 

“Hakika wabadhirifu ni ndugu wa Mashet’ani. ” (Isra, 17:27) 
Mjumhe wa Mwenyezi Mungu (^) anatukumhusha kuwa 
huko Akhera tutaulizwa juu ya neema na amana zote tulizopata 
wakati wa uhai wetu duniani. Alitutaka tujiepushe na mghafala na 
uzemhe. “Unyayo wa mja hautaondoka kahla hajaulizwa walivy- 
outumia uhai wake, aliitumia vipi elimu yake, alizipata wapi na 
alizitumia vipi mali zake, na alizitumia vipi nguvu za mwili wake.” 
(Tirmidhi, Qiyamah, 1) 

Hivyo hatupaswi kusahau kwamha kuvuka mipaka tuli- 
yowekewa na Mwenyezi Mungu kuhusu matumizi ya chakula na 
vinywaji ni israfu. Kuipuuza neema ya afya na kuipoteza ni israfu. 
Kutumia kipindi cha uhai wetu katika mamho ya kipuuzi ni israfu. 
Kuacha kuzitunza amana za kimaada na za kiroho tulizoaminiwa, 
kuzielekeza fikra na hisia zetu kwenye uelekeo mhya - yote haya 
ni israfu. Katika eneo la malezi, amhayo huitengeneza shakhsia ya 
mwanadamu, kuacha kuwasaidia watu kuelewa kuwa ni viumhe 

- 






ISRAFU - 7 


wanaoheshimika zaidi kuliko viumhe wote, na hivyo kuwapoteza, 
ni israfu mhaya kahisa. 

Hakika ni jukumu la lazima kwa wazazi kuwapatia watoto 
wao malezi ayatakayowahamasisha kuishika Qur’an na sunna za 
Mtukufu Mtume (^). Malezi haya yanatakiwa kuwa yale yatakay- 
owazuia watoto kupoteza maisha yao ya kiroho. Vilevile, jitihada 
katika eneo hili huonesha ni kwa kiasi gani tunaipenda Qur’an 
na Mtukufu Mtume (^), na ni kwa kiasi gani tunashikamana 
navyo. Kama asemavyo Mtukufu Mtume (^): “Nimewaachieni 
vitu viwili: Kitahu na Sunnah.” (Muwatta’, Qadar, 3) 

Hivyo yatupasa tujitahidi kuongeza mapenzi yetu kuipenda 
Qur’an Takatifu. Na yatupasa kuweka umakini kuhwa kwenye 
malezi ya kiroho na kimaadili kwa watoto wetu, kwa kuwa haya ni 
mamho yanayopuuzwa sana katika maisha rasmi ya malezi. 

Kwa hakika, urithi mkuhwa amhao tunaweza kuwaachia wato- 
to wetu ni utamaduni wa Qur’an Takatifu na Sunna za Mtukufu 
Mtume (M)- Tunapaswa kufanya juhudi kuwaongoza watoto wetu 
kwenye kushikamana na sifa za kimaadili za Mtukufu Mtume (^), 
amhazo ni utekelezaji wa miongozo ya Qur’an kikamilifu. Hatu- 
paswi kuyapoteza maisha yao ya milele kwa sahahu ya wasiwasi 
kuhusu maisha yao ya mpito. 

Katika muktadha huu, kama tunawapenda watoto wetu, kama 
tunataka kuwalinda dhidi ya aina zote za hatari, na kama tunataka 
tuwe nao Akhera, tunapaswa kuhakikisha wanapata malezi yanay- 
owaweka katika imani. Mwenyezi Mungu Mtukufu anaelezea jinsi 
juhudi hizi zinavyoweza kuwa sahahu ya kupata furaha Akhera: 

“Na walio amini na dhuriya zao wakawafuata kwa Imani 
tutawakutanisha nao dhuriya zao, na wala hatutawapunja hata 
kidogo katika vitendo vyao. Kila mtu lazima atapata alicho kichu- 
ma. ” (at-Thr, 52:21) 

Waumini wanaopata haraka hii watakuwa pamoja na dhuriya 
zao wenye imani huko Akhera. Hii ni neema ya pekee watakay- 






REHMA YA AJABU 


opewa, kwamba wataishi Peponi wakiwa pamoja na watoto wao. 
Kwa namna hii raha na furaha ya wazazi hupata kukamilika. Sharti 
la kupata neema hiyo ni kwa watoto wetu kulelewa kama waumini, 
walelewe katika mazingira ya Qur’an Takatifu na sunna za Mtu- 
kufu Mtume (^). 

Kutekeleza wajibu wetu kwa watoto wetu kuhusu maisha ya 
Akhera ni dhima nzito iliyopo mahegani mwetu. Tujiepushe na 
“israfu ya rasilimali za kihinaadamu” amhayo ndiyo israfu mhaya 
kahisa kuliko aina zote za israfu. 

© 

Iwapo shughuli zetu muhimu zitaangaliwa kwa mwanga wa 
vipimo tulivyoviainisha kuhusu israfu, tutaona jinsi matumizi 
ya dhana hii yalivyokuwa makubwa. Israfu inahusisha kiwango 
kikuhwa cha tabia zinazoonekana katika mifumo mbalimbali kati- 
ka kila eneo la maisha yetu, kuanzia kwenye kuchukia sana mpaka 
kwenye kupenda sana, na kwenye ubadhirifu katika sherehe na 
karamu. 

Tulichofanya hapa ni kujaribu kuainisha viwango muhimu 
na kuonesha kwa ujumla matumizi yake kwa kuchambua masuala 
machache yenye umuhimu. Lakini viwango na misimamo tuliyo- 
jaribu kuainisha hapa hayajifungi kwenye mada tulizozieleza tu: 
hali yanaweza kuhusika kwenye aina zote za matendo ya mwan- 
adamu. Hivyo, hatupaswi kusahau kuwa ni wajibu wetu kuvitumia 
viwango hivi popote panapofaa kuvitumia, na hivyo kuepuka aina 
zote za uhadhirifu na uhakhili. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu atuepushe na kufan- 
ya mambo kupita kiasi au kutofanya kupita kiasi! Atujaalie kupata 
maisha ya utiifu anayoyaridhia! Atuongoze ili tutumie neema Zake 
kwa mujibu wa kanuni kuu ya uwastani, na tuweze kumshukuru 
kikamilifu kwa neema hizo! 


Amiin... 





SURA YA 19 


"O^akuna Q£dhuru CM^a (O^ukiuka 
Okfpaka (J^a OdGalali (£Ka (^^Garamu" 

oMah^iano kuhusu nijtambuzi wa rMiiskmu rMustika 
naiimwen^ wa (^iashara 



Pato la haramu ni mfano wa puto linalopasuka ghafla. Baadhi ya 
Maputo haya hupasuka katika maisha haya, na mengine yatapasuka 
Akhera. Ongezeko kubwa la pato hilo linaweza kukupa furaha sana, 
lakini ukweli wake wa kiroho ni wenye kutia hasara sana. Pato la 
haramu hukufanya ufilisike milele. 

Ili kutathmini kiwango cha kiroho cha pato letu,tunaweza kuan- 
galia tunalitumia mahali gani. Kuna methali isemayo, “Pesa ni kama 
nyoka: hutokea shimo lililoingilia.” 









SURA YA 19 


“HAKUNA UDHURU WA KUKIUKA MPAKA 
WA HALALI NA HARAMU” 

Mahojiano kuhusu Utambuzi wa Kiislamu 
Katika Ulimwengu wa Biashara 


Mheshimiwa Ustadh! Siku hizi watu wanazungumzia uhu- 
siano uliopo baina ya Uislamu na ubepari, na kuhoji kwamba 
Waislamu wanaanza kuunga mkono ubepari. Una maoni gani 
kuhusu suala hili? 


Mahali ambapo ubepari hutokea na kustawi ni mahali ambapo 
mitazamo kama vile kutosheka na kumtegemea Mwenyezi Mungu 
imedhoofika, na badala yake tamaa ya dunia na vishawishi vya 
mapato ya haramu vimekuwa na nguvu na kujiimarisha. Kwa 
sababu ya nguvu ya vishawishi hivyo, Waislamu wanapaswa kupi- 
tia katika malezi ya Kisufi ili kuzidhibiti tamaa na wasiwasi wao. 
Kuzidhibiti hali hizi kunaweza kufikiwa kwa kuimarisha hali ya 
kutosheka na kumtegemea Mwenyezi Mungu Mtukufu. 


Kutosheka ndio utajiri wa kweli. Kutosheka hutuweka huru 
dhidi ya tamaa ya pesa na mali, tamaa inayowafanya watu kuwa 
watumwa. Lakini Muislamu asipoisafisha nafsi yake na kuutakasa 

- 





REHMA YA AJABU 


moyo wake, anaweza kujikuta amenasa katika njia za kibepari 
ambazo bazitambui mipaka yoyote zaidi ya pesa. 

Si ubepari wala usosbalisti unaorubusu kuwepo kwa sifa za 
moyo na maadili ya dbamiri. Mfumo mmoja kati ya biyo unadai 
kuwa mali ni milki ya jamii; mwingine unadai kuwa ni miliki ya 
watu binafsi. Mifumo yote miwili inatengenezwa na mawazo ya 
umini na unyonyaji. Katika mifumo yote miwili, watu wanakuwa 
kama meno ya gurudumu. 

Kwa mujibu wa Uislamu, mali ni milki ya Mwenyezi Mungu. 
Mtu anapokuwa na mtazamo buo, bakuna nafasi ya umimi na 
unyonyaji. Ucbumi wa Kiislamu unaanza na kutatua tatizo la mai- 
sha ya mwanadamu. Kushirikiana na kuwasaidia wengine, hususan 
maskini, ni sharti la dini, ni wajibu. Mwenyezi Mungu Mtukufu 
ametangaza kuwa maskini wana haki kwenye mali za matajiri: 

“Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiye 
omba. ” (DhMyat 51:19) 

Msingi hii ni aina ya malezi na matunzo kuhusu matumizi ya 
pesa, na ni njia ya kuwaweka watu pamoja. Kwa maana kwamba, 
katika Uislamu pesa sio kitu kinachotamaniwa kukusanywa na 
kulimbikizwa, bali ni amana inayotakiwa kutolewa au kutumiwa. 
Ikitolewa au kutumiwa ipasavyo, kama fungu la maskini lime- 
tolewa, hapo mali huwa nyenzo kubwa ya kumtumikia Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu. Lakini, kama sharti la kutekeleza haya, ni 
muhimu kuzingatia pesa hizo zimepatikana wapi na kwa vipi. Kwa 
maana kila kitu kinachotafutwa lazima kutakuwa na njia iliyotu- 
mika kukitafuta. Moyo wa mtafutaji hutengenezwa na jinsi pesa 
husika ilivyotafutwa. Kisha matumizi ya pesa hiyo yanategemea 
jinsi moyo ulivyotengenezwa, shakhsia ya yule anayeitoa au kuitu- 
mia. Hivyo tunapaswa kuwa makini mno kuhusu njia tunayoyumia 
kuchuma maisha yetu. 

- 






“HAKUNA UDHURU WA KUKIUKA MPAKA WA HALALINA HARAMU”<T»«!*sa«> - 

Kuna aina Ngapi za Kipato? 

Yaonekana kuwa aina mbili za kipato. Ya kwanza ni kipato 
kinachopatikana kwa mujibu wa taratibu za kidini na misingi ya 
utambuzi, ambayo msingi wake ni uchungaji wa misingi iliyowe- 
kwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu. Hii inajumuisha biashara, 
ambayo ina taratibu na misingi yake ya kimaadili. 

Uhalali katika aina yoyote ya chumo ni jambo la lazima: haku- 
na udhuru wa kuwa na umimi unaopelekea kuwahadaa wengine. 
Hata kama chumo la mtu linaweza lisiongezeke kwa haraka pindi 
linapotengenezwa kihalali, thamani yake ya kiroho daima huon- 
gezeka. Mali hiyo hutenga kiasi fulani kwa ajili ya sadaka, kusaidia 
mambo mema na mazuri. Jambo hili humpa mhusika amani ya 
moyo na adhamiri. Waislamu wanaziendesha mali zao kulingana 
na taratibu hizo huwa na huruma kwa viumbe wote, na kwa mwa- 
nadamu kuonesha huruma ndiye njia pekee ya kupata huruma ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. Mjumbe wa Mwenyezi Mungu anas- 
ema: “Wahurumieni walio ardhini, ili wale walio mbinguni wapate 
kukuhurumieni!” (Tirmidhi, Birr, 16) 

Historia ya pesa kimaadili huwa na taathira kwenye hisia 
za mwenye nayo. Ili kutathmini kiwango cha kiroho cha pato 
letu,tunaweza kuangalia tunalitumia mahali gani. Kuna methali 
isemayo, “Pesa ni kama nyoka: hutokea shimo lililoingilia. 

Aina nyingine ni ipi? 

Aina ya pili ya pato ni ile inayopatikana kwa njia ya mabavu 
au nguvu. Kwa ujumla aina hii ya pato ni ya haramu. Hukusanywa 
kwa dhulma na kutumia na kupokea hongo. Kimsingi ni mali hatari. 


Pato la haramu ni mfano wa puto linalopasuka ghafla. Baadhi 




REHMA YA AJABU 


ya Maputo haya hupasuka katika maisha haya, na mengine yatapa- 
suka Akhera. Ongezeko kuhwa la pato hilo linaweza kukupa furaha 
sana, lakini ukweli wake wa kiroho ni wenye kutia hasara sana. 
Pato la haramu hukufanya ufilisike milele. 

Mali kama hiyo ni nadra sana kutumika kwa ajili ya sadaka, 
kusaidia mamho mema na mazuri. Kwa kiwango kikuhwa ni seh- 
emu ndogo ya mali hiyo ndiyo inayoweza kuwa na upekee... 

Kwa hahati mhaya, siku hizi aina hii ya pili ya pato ina- 
onekana kumshawishi kila mtu. Mfumo wa kihepari unahamasisha 
aina hii ya mali. Inasikitisha sana kwamha Waislamu wengi wana- 
onekana pia kuiweka katika nyoyo zao. Watu wengi wamepetwa 
na uchu wa pesa. 

Jamho la kufanya kahla ya kutafuta kipato ni kufikiria uta- 
kavyokwenda kujihu huko Akhera. Pindi nyoyo zinapokosa hisia 
na watu wakaacha kujali kuhusu Akhera, ni rahisi sana kugeuka 
kuwa wanyama wasiotamhua mipaka au sheria, na hugeuka kuwa 
wapokonyaji wasio na huruma wa haki za watu. Kwa kutumia 
wasiwasi na tamaa ya mwanadamu, uhepari unawasukuma watu 
kuwa wanyonyaji. Tunaweza kupata mifano mengi ulimwenguni 
inayounga mkono hili. Watu wanadhalilishwa kwa sahahu ya 
pesa. Mtazamo huo unawezaje kukaa pamoja na thamani ya 
mwanadamu? Husahahisha utengenezaji na utumiaji wa mahomu 
yasiyohagua: mimea na wanyama, watoto na wakuhwa, wagonjwa 
na wazee wote hugeuka kuwa wahanga na walengwa. Hakuna 
huruma, hakuna upole. Je pesa iliyopatikana kwa damu za watu 
wasiokuwa na hatia na masikini zinaweza kujenga au kutengeneza 
uhinadamu? Lakini hizo ndizo mali za uhepari usiokuwa na huru- 
ma zinazomdhalilisha mwanadamu siku hadi siku. Umeifanya pesa 
kuwa sanamu linaloahudiwa. 





“HAKUNA UDHURU WA KUKIUKA MPAKA WA HALALINA HARAMU”<T^sa«> - 

Uislamu unapendekeza njia gani? 

Kama ilivyo katika mambo mengine, Uislamu unaona kuwa 
waja wanawajibika kwa Mwenyezi Mungu kubusu mali. Kwa 
sababu Mwenyezi Mungu alimpa kila kitu mwanadamu kama 
amana. Qur’an Tukufu inasema: 

“Tena bila ya shaka mtaulizwa siku hiyo juu ya neema. ” (at- 
Takatbur 102:8) 

Hivyo mtu anapaswa kutafuta mali kulingana na vipimo vya 
kanuni na uwajibikaji. Hakuna udburu wa kukiuka mipaka ya balali 
na baramu. Kusema “Ninacbukua mali bii niweze kufanya mambo 
mema bapo baadaye,” ni njia mbaya: ni kujidanganya. Uislamu 
bauikubali kanuni ya “cbuma upendavyo na tumia upendavyo!” 
Hivyo Waislamu wanapaswa kuukataa, moja kwa moja, msingi wa 
nadbaria ya ubepari: kukusanya na kutumia bila mipaka. 

Leo bii, katika zama ambazo mali zimewatia wanadamu 
utumwani, Muislamu anapaswa kujipamba kwa maadili ya bali 
ya juu kuliko bata buko nyuma. Anapaswa kujipamba kbofu ya 
kumuogopa Mwenyezi Mungu, kubesbimu sana baki za wengine, 
na kudumisba bisia ya uwajibikaji na dbima. 

Kwa mfano, Waislamu wanapaswa kuepuka kuingia mikataba 
ya kidbulma ili kuepuka matatizo ya kibiasbara au mgogoro wa 
kiucbumi. Tunapaswa kuyakabili matatizo yetu ya kiucbumi kwa 
kutaka msaada katika taasisi za kifedba za Kiislamu. Kujiepusba 
na kutoa au kupokea riba ni jambo mubimu sana katika dbima ya 
maisba yetu ya duniani na bali ya maisba yetu ya Akbera. 


Suala jingine ambalo tunapaswa kulitazama ili kuzifanya 
nafsi na mali zetu kuwa safi kirobo ni kujiepusba na bongo zin- 
azotolewa kwa ajili ya mikataba cbini ya kivuli cba takrima au 




REHMA YA AJABU 


zawadi. Unaweza kubadilislia jina la kitendo, lakini asili ya tendo 
hilo itabaki kuwa ile ile. Majina mapya kwa matendo haramu ya 
zamani ni jaribio lisilokuwa na manufaa la kujifariji kuhusu kile 
tunachokifanya: majina hayo ni mbao za Moto zinazotuzuia kuhoji 
matendo yetu. Abdullah ibn Amr (4®), mmoja wa Maswaba wa 
Mtukufu Mtume (^), anasimulia kuwa Mtukufu Mtume (M) aliwa- 
laani wale wanaochukua hongo na wale wanaozitoa. (Abu Dawud, 
'Aqdiyyah, 4:3580) 

Kwa bahati mbaya, siku hizi mali imewekwa sumu ya uta- 
maduni huu, na tamaduni nyingine zinazohusiana nao, kutoka kila 
upande. Muislamu asipokuwa mwangalifu, makini na mwenye 
kutambua kama ambavyo angekuwa pindi mtu anapotembea katika 
sehemu iliyotapakazwa mabomu ya kutega, hawezi kuilinda mali 
yake dhidi ya sumu hizi. 

Unashauri uangalifu, umakini na hatua zipi? 

Hatupaswi kuyatengeneza maisha yetu ya kibiashara kulinga- 
na na unyonyaji na umimi wa ubepari, bali kwa kuchunga mipaka 
ya halali na haramu. 

Aidha, tunapaswa kuepuka kuratibu mambo yetu katika kuu- 
tumikia mfumo wa kiuchumi unaohamasisha israfu. Kuongezeka 
kwa ubadhirifu na anasa zitaiharibu vibaya jamii yetu. Kadi za 
mikopo, ambazo husababisha ongezeko la matumizi, nazo pia 
ni mitego ya kiuchumi: ni nyenzo za unyonyaji. Kuwa mwe- 
nye mahitaji hakulalishi matumizi ya kadi hizo. Uislamu umetoa 
suluhisho bora kwa wale wenye shida lakini sio pesa: qard hasan 
(mkopo mzuri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu). Aina hii ya mkopo 
umewekwa maalumu kwa ajili ya kuwafariji wale wenye mata- 
tizo ya kifedha na kuwasaidia kurejesha hali zao. Aina ya mkopo 






‘HAKUNA UDHURU WA KUKIUKA MPAKA WA HALALINA HARAMU”<T»«!*sa«> - 


unaotolewa na kadi za mikopo, huwasababisha wale wanaozitumia 
kufilisika. Ni mfumo ambao wanaofaidika ni wale wanaokufanya 
utumie, sio wale wanaotumia. 

Matangazo hukusukuma kutumia ili kwamba watu wengine 
usiowaona wapate kukutumia kutengeneza pesa. Katika hili humn- 
yonya hata masikini, bila kuhisi dhima yoyote. Watu wengi baada 
ya kuvutiwa na matangazo hayo yenye kudanganya, hubaki kuwa 
waathirika wa mifumo isiyokuwa ya kihalali wala kisheria. Kwa 
mfano, tangazo linaweza kuja na ujumbe, “Binti ataonekana mrem- 
bo na mwenye mvuto iwapo atatumia bidhaa hii nah ii! Ukifanya 
hivyo, utakuwa na mvuto sana na kufuatwa!” Binti anapoliona tan- 
gazo hili hutamani sana kupata bidhaa hizo. Lakini kwa kuwa hana 
pesa ya kuweza kuvigharamia, anaweza kuanza kwenda kinyume 
na maadili na kuyaharibu maisha yake... 

Hivyo basi, tunapaswa kukumbuka kuwa utajiri mkubwa 
kabisa ni kuridhika na kutosheka na kile ulicho nacho. Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu kutuamrisha: “Tajirika!” bali alituamrisha: 
“Tafuta riziki yako kihalali, itumie kihalali, na toa sadaka!” Tusip- 
owasahau masikini na wenye shida, tutatengeneza maisha yetu ya 
kiuchumi kwenye misingi halali. 


Inaonekana kwamba Waislamu wanaoshikamana na 
maagizo ya kidini sasa wanabadili msimamo wao. 

Kwa bahati mbaya, leo ubepari umeuharibu sana ulimwengu 
wetu wa kiroho kiasi kwamba hata katika makampuni ambayo 
wamiliki wake wana hisia za kidini, imekuwa ni kawaida kufanya 
biashara katika namna inayokinzana na maadili na taratibu za 
Kiislamu. Kuna watu wengi ambao huswali kila siku na wameenda 
Hijja, lakini husema, “Lazima nipate zaidi ili niweze kutoa sadaka 

- 





REHMA YA AJABU 


zaidi!” Lakini hoja yao hiyo haiwezi kuhalalishwa. Katika maeneo 
mengi utakuta mchanganyiko wa halali na haramu. Kwa mfano, 
tangazo linalotangazwa hila kujali maadili, au makatihu muhtasi 
wa kike wanaoajiriwa maalumu kwa ajili ya kuvutia wateja. Haya 
yote ni mamho yasiyokuhalika kahisa. Tunapoweka mkazo kwe- 
nye utajiri wa dunia kuliko mapato ya Akhera, siku zote umimi na 
uhinafsi wetu utatoa udhuru kwa kusema, “Hivi ndivyo mamho 
yalivyo!” Ni homu la kufilisika litakalolipuka huko Akhera. 

Kwa hiyo, katika maisha ya kihiashara na kiuchumi, kila kitu 
kinatakiwa kudurusiwa na kushughulikiwa kwa makini na uan- 
galifu mkuhwa. Tunapaswa kuwa makini kuhusu wale tunaowaa- 
jiri, hatupaswi kahisa kuvunja na kukiuka taratihu za Uislamu kwa 
sahahu yoyote ile. Hatupaswi kuwalazimisha wanawake kufanya 
kazi za wanaume, au kuwalazimisha wanaume kufanya kazi za 
wanawake: watu hawapaswi kulazimishwa kufanya kila kitu kina- 
chokinzana na maumhile yao. Maadili na misingi ya Kiislamu 
iliyoweka viwango vitukufu na vya hali ya juu kahisa ndiyo inayo- 
takiwa kuwa muongozo wetu. Tunapaswa kuwa makini na wajihu 
wetu kama waja na kuchunga haki za wengine. 

Mtukufu Mtume (^) kahla hajafariki aliusia kuwa, “Shika- 
maneni na swala, na muogopeni Mwenyezi Mungu kuhusu haki 
za wale walio chini ya uangalizi wenu!” Ahu Dawud, Adah, 123- 
124/5156; Ihn Maja,Wasaya, 1) Katika uhai wake alikuwa makini 
sana kuhusu haki za viumhe vyote, lakini muda mfupi kahla ya kifo 
chake alifanya kitu kilichoonesha umuhimuwa haki za watu wen- 
gine. Licha ya kuwa dhaifu sana, alikwenda msikitini na kuwaam- 
hia Maswahaha zake: “Enyi watu! Kama kuna tu niliyemchukulia 
mali yake hila kujua, hasi mali yangu hii hapa na aje achukue 
haki yake! Na kama kuna mtu niliyempiga, hasi huu hapa mgongo 
wangu na aje anipige!...” (See Ahmad, III, 400) 

- 






‘HAKUNA UDHURU WA KUKIUKA MPAKA WA HALALINA HARAMU”<T»«!*sa«> - 


Baada ya kusikia maneno haya, Maswahaba walianza kulia. 

Maneno haya yanatuonesha umuhimu wa haki za watu wen- 
gine. Kwa tukio hili, Mtukufu Mtume (^) alitoa mfano kwa umma 
wake - mfano ambao unaweza kuigwa na umma wake mpaka Siku 
ya Mwisho. Ni wajibu wetu kutenda kwa mujibu wa miongozo hii 
iliyotolewa na mfano huu. 

Uvunjaji wa haki za wengine ni aina ya ujinga na dhul- 
ma mbaya ambayo itaendelea mpaka Siku ya Hukumu, na hiyo 
itawapeleka wahusika kwenye maangamizi ya milele. 

Leo hii, ubepari hauheshimu haki za wengine. Unawakandam- 
iza zaidi wale ambao tayari ni wanyonge. Mabepari hukichukulia 
kila kitu kuwa ni halali. Lakini kwa Waislamu, kuna vitu ambavyo 
ni haramu. 

Kwa mukhtasari, leo hii tunahitaji kujikosoa sana, hali ita- 
kayotuzindua! Kwa wakati huu, mali zimewaghilibu watu. Hata 
hivyo, watu wanatakiwa kuzighilibu na kuzitawala mali badala ya 
wao kutawaliwa na mali. 


Tunawezaje kufanikisha hili, ilhali pesa ni msingi 
wa uhepari na kila kitu kinatawaliwa na uhepari? 

Ili kufanikisha hili tunatakiwa kuitawala pesa badala ya 
kutawaliwa na pesa. Na hili linaweza kufikiwa kwa kufuata maa- 
gizo na maamrisho Mtawala wa watawala. 

Tazama jirani yako. Kuna watu wenye fursa nyingi za kimaa- 
da, lakini hawana amani. Baadhi yao hupatwa na wendawazimu. 
Ukilinganisha maisha ya sasa na ya zamani, kiwango cha uta- 
jiri na ustawi kimeongezeka sana - lakini matukio ya msongo na 
wendawazimu yameongezeka. Maisha ya kifamilia yameharibika. 

- 





REHMA YA AJABU 


Matukio ya talaka yameongezeka. Watoto wanakumbana na hali za 
kutisha. Kizazi kisichokuwa na mazingira ya familia yenye amani 
hutafuta furaha mitaani. Wanabaki kusubiri huruma ya mitaani. 
Mfumo wa kibepari wenye umimi, ambao hautambui tofauti ya 
halali na haramu, umeshindwa kuleta amani katika jamii yetu. 

Nurettin Topgu, niliyosoma naye wakati nikisoma katika shule 
ya Imam Hatib High school, alikuwa akituuliza, “Nani mwenye 
furaha zaidi, watu wa sasa au wale walioishi zamani?” Kisha 
alikuwa akilijibu swali hilo kwa undani, akifafanua jinsi watu wa 
zamani walivyoishi kwa furaha na jinsi watu wa sasa walivyokosa 
amani na huruma. 

Mheshimiwa Ustadh! Kuwa tajiri inaonekana kuwa 

mtihani mgumu. 

Kuwa tajiri na kuwa maskini, vyote viwili ni mtihani mgumu, 
inategemea na mazingira. Hakuna kilicho rahisi kuliko kingine. 
Hivyo sikumaanisha kuwa ili uwe na amani lazima uwe masikini! 
Msisitizo wangu juu ya dhima zetu na umuhimu wa kuchunga 
mipaka ya Mwenyezi Mungu kusikupelekee kudhani kuwa uma- 
sikini unatakiwa kuhamasishwa. Unatakiwa kujua kuwa Uislamu 
hauwakatazi watu kuchuma mali. Kinyume chake, amri ya “toa 
sadaka” imerudiwa mara mia mbili ndani ya Qur’an Tukufu. Huu 
unaweza kuchukuliwa kama ushauri kwamba watu watafute mali 
za kutosha ili waweze kutoa sadaka. Nukta ambayo tungependa 
kuibainisha hapa ni kuwa, mtu hapaswi kwenda mbali zaidi ya 
mipaka ya Mwenyezi Mungu ya ugawaji wa riziki, ambayo ni 
mipaka ya qadari. Hapaswi kudhani kuwa nyenzo zote zinaruhusi- 
wa katika kupata mali. Bali ni muhimu kuchuma kiwango cha 
riziki ya halali tuliyotengewa na Mwenyezi Mungu, na tujitahidi 
kuwa na sifa za kutuwezesha kutoa sadaka. 





‘HAKUNA UDHURU WA KUKIUKA MPAKA WA HALALINA HARAMU”<T»«!*sa«> - 


Kwa hakika, tunahitaji watu wakarimu wenye mapato ya 
halali wanaoweza kukusanya mali za kutosha ili kuwasaidia masi- 
kini na wenye shida. Watu hao walihitajika zamani, na leo hii 
wanahitajika pia. 

Nukta ya muhimu ni kwamha hatupaswi kupoteza amani 
ya moyo kwa ajili ya mali. Hatupaswi kuiharihu amani ya moyo 
inayotokana na neema za Uislamu. Tunatakiwa kuwa watu wa 
upendo, na tusisahau kuwa utajiri wa kweli na usiokuwa na kikomo 
unapatikana katika uhai wa moyo. 

Je, hatuwezi kuehukua mfano wa Abu Hanifah, ambaye 
alijishughulisha na biashara na pia alikuwa mwanazuoni 
mkubwa wa Ki islamii? 

Ndiyo, ni hakika kahisa. Ahu Hanifah (muasisi wa madhe- 
hehu kifiqhi ya Hanafi inayofuatwa na idadi kuhwa ya Waturuki), 
ni mtu wa mfano katika matendo mema, na pia katika uanazuoni. 
Mwenendo wake wa mfano katika miamala yake kihiashara, una- 
onesha sifa tukufu amhazo mtu angependa kuiona katika shakhsia 
ya Muislamu. Tunaweza kusema kuwa tunahitaji kufanya kampeni 
ya kushikamana na tunu za kimaadili kama za Ahu Hanifah katika 
jamii ya leo, amhayo hisia za mshikamano zimedhoofika, amani 
na utulivu wa kijamii vimepotea, na chuki na uhasama vimeenea. 
Kuna visa vingi kumhusu, lakini hapa nitatoa kisa kimoja tu: 

Ahu Hanifa alikuwa mtu mwenye mali amhaye alijipatia riziki 
yake kupitia shughuli zake za kihiashara. Kwa kuwa alikuwa ame- 
shughulishwa na kusoma na kufundisha, aliwaajiri mawakala kum- 
fanyia shughuli za hiashara kwa niaha yake. Ahu Hanifah alikuwa 
akifuatilia kuona kama shughuli za mawakala hao zinaendana na 
taratihu za kidini. Alikuwa makini sana katika suala hili. Siku moja 
alimtuma mshirika wake wa hiashara Hafs ihn Ahdurrahman kwen- 
da kuuza nguo. Akamwamhia: “Ewe Hafs! Mzigo huu wa nguo 




REHMA YA AJABU 


una mapungufu haya na haya. Hivyo hakikisha wateja wanaelewa 
kuhusu mapungufu haya, na uuze kwa kiasi kadhaa cha punguzo.” 

Hafs aliuza mzigo huo kwa hei iliyoelekezwa na Ahu Hanifah! 
Lakini, alisahau kumwamhia mnunuzi kuhusu mapungufu ya nguo 
husika. Ahu Hanifah alipogundua hali hiyo, akamuuliza Hafs ihn 
Ahdurrahman, “Unamfahamu mteja aliyenunua nguo ile?” Hafs 
akasema kuwa hakuwa akimfahamu... 

Imam Ahu Hanifa aliposikia hivyo, aliitoa sadaka pesa yote 
iliyokuwa imepatikana kwenye nguo hiyo. Alihofia kuwa pesa iliy- 
opatikana kwa hidhaa amhayo mapungufu yake hayakuainishwa 
isije ikaharihu uhalali wa mapato yake. Mwenendo wa aina hii, 
uliotokana na khofu yake kwa Mwenyezi Mungu, ulileta haraka 
kwenye hiashara ya kimaada na ya kiroho ya Ahu Ahanifah. 

Ili kuelewa kama mtu fulani ni mwema, mwenye udhati wa 
moyo na mwaminifu, tusiangalie ihada anazofanya, hali hali ya 
kiroho anayofanyia ihada zake hizo. Yaani, tunatakiwa tuangalie 
kama mwenendo wake unaendana na maadili ya Kiislamu na 
kama kipato chake kimepatikana kwa njia za halali. Siku moja 
mtu mmoja alimsifu mtu fulani mhele ya Umar (4®), akamuuliza 
mamho matatu: “Umewahi kuishi na mtu huyo? Umewahi kusafiri 
pamoja naye? Umewahi kufanya naye hiashara?” Mtu huyo aka- 
jihu: “hapana”. Umar akamwamhia: “Hivyo hasi usimsifu, kwa 
sahahu humjui vizuri.” 

Vilevile, Ahu Sufyani ath-Thawri (q.s) anasema: “Kiwango 
cha hali ya kiroho ya mtu husadifiana na kiwango cha uhalali wa 
mkate wake.” Siku moja, mtu fulani akamuuliza, “Ewe mwalimu! 
Tafadhali waweza kutwamhia thamani ya kuswali katika safu ya 
kwanza msikitini?” Badala yake, alianza kuzungumzia kuhusu 
umuhimu wa chumo la hahali. Kisha akasema: “Ndugu yangu! 
Kwanza angalia jinsi unavyopata chakula chako! Kama chumo 

- 






“HAKUNA UDHURU WA KUKIUKA MPAKA WA HALALINA HARAMU”<T»«!*sa«> - 

lako ni la halali, basi nenda kaswali katika safu yoyote unayotaka. 
Hutapata ugumu wowote kuhusu jambo hilo.” 

Marehemu baba yangu, Musa Efendi (q.s) alikuwa akihadithia 
kisa kifuatacho kuonesha umuhimu na baraka inayopatikana pindi 
watu wanapopata riziki yao kwa njia za halali, na kuacha kuchang- 
anya mapato yao ya halali na yale ya haramu: 

Tulikuwa na jirani asiyekuwa Muislamu. Baadaye akasilimu. 
Siku moja nikamuuliza kwa nini alifanya hivyo, akaniambia: 
“Nilisilimu kutokana na maadili matukufu ya Rebi Molla katika 
biashara zake. Mimi nay eye tulikuwa na ardhi zinazopakana. Rebi 
Molla alikuwa akipata riziki yake kwa kuuza maziwa. Jioni moja 
alikuja nyumbani kwetu na kutuambia, “Chukua maziwa haya ni 
yako!” 

Nilishangazwa, nikasema: “Hilo linawezekanaje? Sikukuom- 
ba maziwa!” 

Alikuwa mtu mnyoofu na mwenye utambuzi. Akasema: 
“Nilimuona mmoja wa mifugo yangu akila katika shamba lako. 
Sikuweza kusema alipoingia katika shamba lako, au alikwenda 
kwa umbali gani. Ndiyo maana ndoo hii ya maziwa ni yako. Mpaka 
mwisho wa mzunguko wa umeng’enyaji wake nitakuwa nikikule- 
tea maziwa.” 

Nikasema: “Hakuna tatizo jirani yangu! Hayo ni majani na 
mimea tu. Sitaki kukudai chochote!” 

Lakini Rebi Molla akasema, “Hapana, hapana, siwezi kulikub- 
ali hilo. Haya maziwa ni haki yako!” Aliendelea kutuletea maziwa 
ya mnyama yule mpaka mwisho wa mzunguko wa umeng’enyaji 
wake. 


Tabia ya mtu huyo mwema ilinigusa na kuondosha vifuniko 




REHMA YA AJABU 


kwenye macho yangu. Hivyo jua la muongozo wa Mwenyezi 
Mungu likachanua. Nilisema moyoni: “Bila shaka dini ya mtu 
mwenye tahia tukufu kama hiyo itakuwa ni dini hora. Nani 
anayeweza kuutilia shaka ukweli wa dini amhayo wafuasi wake 
ni wanyoofu, wenye kujali haki za wengine, wakamilifu na wenye 
udhati wa moyo kiasi hicho?” hivyo nikatamka maneno ya shahada 
na kuwa Muislamu mimi mwenyewe.” 

Mifano hii inaonekana kuwa ya hali ya juu sana kuelewe- 
ka katika ulimwengu wetu unaoongozwa na pesa. Bila shaka 
pia kuna mifano mingi mizuri! Mwisho, una wosia upi wa moja 
kwa moja kwetu? 

Visa hivi vyenye hekma vinaonesha wazi ni kwa kiwango 
gani tunatakiwa kuwa makini katika suala la chumo na mapato 
ya halali na haramu. Mapato ya halali ni sehemu muhimu sana 
ya taqwa, yaani Uchamungu. Ndiyo maana Mtukufu Mtume (^) 
anasema: “Kiharua mwaminifu na mwenye kuaminika atakuwa 
pamoja na Mjumhe wa Mwenyezi Mungu, wakweli na mshahidi.” 
(Tirmidhi, Buyu’, 4) Kwa sahahu mtu mfanyakazi mwenye moyo 
wenye hisia huwa wakala wa amani na haraka kwa wote wanaoku- 
tana naye. Kwa sahahu hiyo anapata furaha ya duniani na Akhera. 
Lakini, kwa wale walioshindwa na tamaa ya dunia, hali ni tofauti. 
Japokuwa wanaweza kuonekana kuwa wana maisha mazuri ya 
kidunia, hakika watu hao ni masikini na mafukara wa maisha ya 
milele huko Akhera. 

Mtukufu Mtume (M) hakuwahesahu kuwa katika umma wake 
wale wenye ulafu katika hiashara na wenye kuwadanganya wen- 
gine. Aliwatoa kahisa katika umma wake. Soma kisa kifuatacho: 


Siku moja Mtukufu Mtume (^) alimtemhelea mfanyahishara 
mmoja sokoni. Aliuingiza mkono wake kwenye fungu la ngano na 





‘HAKUNA UDHURU WA KUKIUKA MPAKA WA HALALINA HARAMU”<T»«!*sa«> - 


kuhisi kuwa ulikuwa umeloa. Akauliza, “Nini hii?” 

Mtu yule akajihu: “Mvua ndiyo iliyoulowesha, ewe Mjumhe 
wa Mwenyezi Mungu!” 

Mtukufu Mtume (^) akasema: “Kwa nini sehemu iliyolowa 
hukuiweka upande wa juu ili wateja waione? Wale wenye kutudan- 
ganya sio katika sisi.” (Muslim, Iman, 164) 

Vilevile, Mjumhe wa Mwenyezi Mungu (^) anasema: “Kila 
umma una mtihani. Mtihani wa umma wangu ni mali.” (Ahmad ihn 
Hanhal, IV, 160) 

Akasema tena: “Zitakuja zama ambazo watu hawatajali kama 
wanapata mali zao kwa njia za halali au za haramu.” (BukhM, 
Buyu’, 7, 23) 

Vilevile akasema: “Ninahofia baada ya kuondoka kwangu 
kuwa mtaletewa maua (mali) na mapambo ya dunia. Na mnaweza 
kuangukia katika shimo la kuvipenda!” (BukhM, JihM, 37; Mus- 
limZakM, 121-123) 

Siku moja, wakati akizungumza na Maswahaba, alisema: 
“Sihofii kwenu umasikini. Bali ninahofu kwamba dunia itatan- 
dazwa mbele yenu, kama ilivyotandwa kwa wale waliokuwa kabla 
yenu. Na ninahofu kwamba mtaishindania kama walivyofanya 
waliokuwa kabla yenu. Na ninahofu kwamba itawaangamizeni 
kama ilivyowaangamiza waliokuwa kabla yenu.” (BukhM, Riqaq 
7, Jizya 1; Muslim, Zuhd, 6) 

Maneno haya yanaonekana kuelezea kwa mukhtasa hali ya 
sasa ulimwenguni. Watu wanaoonesha mghafala ulioelezewa kati- 
ka maneno hayo ya Mtukufu Mtume (^) wanaweza kuona tabu 
sana kuacha matendo ya haramu. Na kama nyoyo zao haziwezi 
kuacha ya haramu, itakuwa changamoto kubwa, na wakishikamana 




REHMA YA AJABU 


na halali itahesabiwa kuwa ni ibada. 

Waislamu wa sasa wanapaswa kufanya juhudi kubwa ya 
kujilinda na shari za ubepari. Tujihadhari dhidi ya kuifanya pesa 
kuwa hima na matamanio yetu! Badala yake, tushikamane na sifa 
zinazowastahiki waja wema. Tumche Mwenyezi Mungu, kwa hali 
yoyote ile, tutafute radhi zake, tuwe wenye huruma katika jamii, 
kuing’ang’anie misingi ya maadili ya Kiislamu, tuheshimu haki za 
wengine, na tuchunge mipaka ya halali na haramu. 

Kumbuka kuwa, kutokana na hali ya sasa, kila moyo mnyoofu 
na wenye huruma unapaswa kuwahurumia na kuwasikitia maskini, 
wanyonge na wenye huzuni. Lakini wale wanaostahiki kusiki- 
tikiwa zaidi ni: 

• Madhalimu wasiojitambua, wanastahiki kusikitikiwa 
kuliko hata wanyonge wanaowaonea; 

• Watumwa wa nafsi zao, hata kama wanaishi maisha ya 
anasa; 

• Wanyonyaji wenye roho za ulafi, wanatakiwa kusikitikiwa 
kuliko hata masikini wanaowanyonya. 

Kwa hakika hawa ndio watu wanaotakiwa kuonewa huruma 
kuliko wengine. Masikitiko yetu ni njia ya kuwaokoa kutokana na 
hali mbaya ambazo wameangukia, na kuwasaidia kupata muon- 
gozo wa kuwapeleka kwenye njia ya haki na kweli. 

Mtume wetu (^) anasema: “Ewe Mola wangu! Ninajilinda 
kwako kutokana na elimu isiyokuwa na manufaa, moyo mgumu, 
tumbo lisilotosheka na swala isiyokubliwa.” (Muslim, Dhikr, 73) 

Akasema pia: “Fanya haraka, kabla hujaangukia katika umas- 
kini unaowafanya watu wasahau, au katika utajiri unawafanya watu 
wapotee!” (Tirmidhi, Zuhd, 3/2306) 

Hivyo daima tukumbuke kilichoelezwa na Mtukufu Mtume 





ISRAFU - 5 


(^) hapa: kwamba umaskini unaowafanya watu wamsahau Mwe- 
nyezi Mungu, na utajiri unaowafanya watu wapotee, vinaweza 
kuwa sawa. 

Tunamuomba Mwenyezi Mungu Mtukufu atujaalie tuishi tuki- 
wa tumezungukwa na neema Zake! Atuepushe na vitu vyote vya 
haramu au vyenye kutiliwa shaka! 

Amiin! 











